પ્રકાશન નં. રછ૮ 


છડ 


“મારી વાતો પહોંચાડો, ભલેને એક જ વાત હોય !” 
(હદીસ શરીફ) 


ત «૨-૮ 


છડ 
છ 


કે 


તોઇફ-અએ-દુન્યા 
વ આઆરંરખરત 


(ભાગ-૧) 


૬ «4-૨૮ 


જ 


જઝૌ ત 


ન મકબૂલ અને મખ્સૂસ વઝાઈફ ડુ 


: પુનરવલોકન : 


(મવલાના) હસન ભડકોદ્રવી (સા.) 


૨૬૭૯૭ 


પ્રકાશન વિભાગ : 

દાર્લ ઉલૂમ ભરૂચ, મહમૂદનગર, 
મુ. પો. કંથારીઆ-૩૯૨૦૧૫, 
તા. જિ. ભરૂચ (ગજ.-ઇન્ડિયા). 


૭555 


તોઠફ-એ-છુબ્યા વ આખિસ્ત (ભામ-૧) 


₹29:75923 (સંવદિત આવૃત) 


પ્રકાશન નં. : ર૭૮ 
પ્રત : ૨૧૦૦ 
આવૃત્તિ : છઠ્ઠી (વધારા સહિત) 
હિજરી સન : ૧૪૩૭ 
ઇસ્વીસન : ૨૦૧૮ 


કિંમત 


/ 
જુ 6 
છ 
ન) 
પ્રકાશન વિભાગ : 
દારુલ ઉલૂમ અરબિય્યહ ઇસ્લામિય્યહ ભરૂચ, ! 
મહમૂદનગર, મા. પો. કંથારીઆ-૩૯૨ ૦૧૫, 
તા. જિ. ભરૂચ (ગુજરાત-ઈન્ડિયા) 
| ગઇછા.1૦/110૫૫ 2₹2/ર1॥/01૫1: 
| ઝ4રાળ- ઇ-૦૦0 810141ર0૦, 11/110/1003૫/0,ર [ 


| 41 & 20. ।ળ।પ1/રા/, ૩51. 8110૫૦૫ (૦૫૦) 
[ 21૫ : 392 015, ।પગ& 


(3) 


(પ) 


(૧૦) 


(૧૧) 


(૧ર) 
(૧૩) 


(૧૪) 


મકરણ-૧ 
બેહિસાબ સવાબ અને ફઝીલતવાળા કલિમાત................. 05 


પ્રકરણ-ર ી 
બેહિસાબ સવાબ અને ફઝીલતવાળા દુરૂદ શરીફ.............. 19 
પ્રકરણ-૩ 

કુઅઆઓન શરીફ શીખવું અને કુર્અાન શરીફની વિવિધ 
આયતો અને સૂરતોની મહાન ફઝીંલતો...................... 59 
પ્રકરણ-૪ 

ઝિક્રે ઇલાહી અને ખાસ ખાસ ઝિક્રોની ફઝીલતો............... 97 
પ્રકરણ-પ 

અદ્ઇય્ય-એ--માષૂરહ (ખાસ ખાસ દુઆઓની ફઝીલતો)....... 113 
પ્રકરણ-૦ 

રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની ૪૦ હદીસો...... 140 
પ્રકરણ-૦ 

કાઇ તકક ફ૦ડડ૬ા૦૦યન 149 
પ્રકરણ-૮ 

નમાઝ વિષે રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)ની 


પ્રકરણ-૯ 

અસ્માઉલ્‌ હુસ્ના (અલ્લાહના સર્વશ્રેષ્ઠ નામોની ફઝીલતો)...... 186 
પ્રકરણ-૧૦ 

રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની વિવિધ 


પ્રકરણ-૧૧ 

જુમ્આના દિવસના નવ અ।'માલ તથા જુમ્આની નમાઝની 
મહાનફઝીલંતો....-...::.-5.**.*.. ર૦ ૨ ક *_ કાકા ૨.૦.૦૦૨ ૧૦૦૦૦૪ ફ૨,-૦સ,. ૪ -૦૦૦૦૦ન 280 
મપ્રકરણ-૧ર 

હુકૂકુલ ઇંબાદ (ઈન્સાનના હકો) હદીસ શરીફની રોશનીમાં...... 287 
પ્રકરણ-૧૩ 
કાકાને 328 
પ્રકરણ-૧૪ 


ઝિના (વ્યભિચાર) વિશે હદીસ શરીફની રોશનીમાં.......... 332 


દ] 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


(૧૫) પ્રકરણ-૧૫ 


(૧૬૦) 


(૧) 


(૧૮) 
(૧૯) 
(ર૦) 
(ર૧) 
(રર) 
(ર૩) 
(ર૪) 


(રપ) 


મલાઇકહ (ડુર્ખાન, હદીસ અને તફસીરોનાં આધારે ફરિશ્તાઓની 
જ દમાણિફ્કઝબકાાડગવાાસઇઝક ર૯ 344 
પ્રકરણ-૧૬ 

(૧) રાતે સૂતી વખતે ત્રણ વખત ઇસ્તિગફાર પઢવાની ફઝીલત.. 354 
(ર) આખિરતના અઝાબથી છૂટકારો અપાવનાર અલ્લાહનાં 


શભારકનતનામી.કુકકમકનતડઝમસકકાયાં૪ 353 
(૩) રમઝાનુલ મુબારકમાં નેકીનો સવાબ..................... ૧357 
જિ સવાલ જવા. કારે ડબલ માઉ 357 
પલક અનેશુસસ..--..: ૨5 ૨ કરલ ઝડ૯તટડેઝનનલન 358 
(#) ગુસલનો સુન્નત તરીકો................................. 360 
(૭) હલાલ ગુસલ કરવાનો મહાન સવાબ અને હરામ ગુસલ 

કરવાનો મહાનકરનાહ.કસ્‍ડડકકકાાડબાેટાાટનટઉટઃ 362 
અ. યાલ ઝલક કેકના 362 
પ્રકરણ-૧૦ 
(૧) કેટલાક ઈબ્રતનાક કિસ્સાઓ............................. 364 
(ર) શયખુલ મશાઈખ હકીમુલ ઉમ્મત મૌલાના મુહમ્મદ 

અશરફઅલી થાનવી (રહ.)નું કથન...................... 373 
(૩) એક અલ્લાહવાળાનું કથન................................ 374 
પ્રકરણ-૧૮ 
મૌતને યાદ કરી મરણ માટે તૈયાર રહેવું................... 376 
પ્રકરણ-૧૯ 
કબરની છિયાશ્તર ણતા: ૬ _કડકસ૦૯૦૦૦૯૦ઝઝઈકનટ૦૦૦૦ 383 
પ્રકરણ-ર૦ ર 


રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની ૪૦ હદીસો..... 385 
પ્રકરણ-ર૧ 


આખિરત બનાવવા માટેનો ટૂંકોટય અને અણમોલ ખઝાનો....... 389 
પ્રકરણ-રર 
જન્નત (સ્વર્ગ)નું બયાન............................ ૨.૯૯૯ 420 
પ્રકરણ-ર૩ 
જી શાલ ફક કટસ્‍્ડબસમ૯ા નેન 447 
પ્રકરણ-ર૪ 
ભ ાકકકાકમકા૦્ડ૦૯ાટાઇઇટ ઇન 449 
પ્રકરણ-રપ 
આત્િકશઇલઈેૂખક#કટટકકઝઝઝડડસ્ડવન્કા કક 453 


[5] 


બિસ્મિહી તઆલા 


૪ પ્રજરાણા-૧વ ૪ 


બેહિસાબ સવાબ અને ફઝીલતવાળા કલિમાત 


(બુનિયાદ) 


(૧) કલિમ-એ તચ્યિબહ 
[પહેલો કલિમહ જ 


ત 


01% 


દ્વ 


કટી્ઠ ક રા ઝીત 


લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ મહમ્મદર્રસલલ્લાટ. 
૧-7 ૧૭ "્ઝ ૬% 


[અર્થ : અલ્લાહ તઆલાના સિવાય કોઈ પણ ઈબાદત કરવાને 
લાયક નથી અને હઝરત મુહમ્મદ સક્ષક્લાહુ અલયહિ વ સક્ષમ અક્ષાહના 
રસૂલ છે.] 


ક૫015)શ15 


લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ 
ફઝીલતો : 


(૧) હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમનો ઈરશાદ છે કે જે માણસ 
દરરોજ ૧૦૦ (એક સો) વખત ““લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ'' પઢશે તો 
અલ્લાહ તઆલા કિયામતના દિવસે તેને એવી હાલતમાં ઉઠાવશે કે તેનો 
ચહેરો રોશન, ચમકદાર અને ખૂબસૂરત હશે, જાણે ચૌદમી રાતનો ચાંદ. 
જે માણસ આ મુબારક કલિમહને દિવસે ૧૦૦ વખત પઢશે તો તે દિવસે 
તેનાથી અફઝલ (અને સારા) અમલવાળો તે જ માણસ હશે, જે એના કરતાં 
વધારે વખત આ મુબારક કલિમહને પઢયો હશે. (કઝ/ઈવે અ/ '%/૯? 


[6] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


(ર) જે માણસ આ મુબારક કલિમહને દિવસે યા રાતે એક વખત પણ 
પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા તેના તે દિવસના ગુનાહોને માફ ફરમાવી દેશે 
તથા તે ગુનાહોને અલ્લાહ તઆલા નેકીઓમાં બદલી નાખશે. 

ઉઝ#ઈલે અ/ “૪/૯/ 


(૩) નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)નો ઈરશાદ છે કે 
કલિમએ તય્યિબહ અફઝલ ઝિક્ર છે. (રિર/કેઝ) 


(૪) જ્યારે કોઈ બંદો “લા ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ” કહે છે તો તેના માટે 
જન્નતનાં દરવાજા ઉઘડી જાય છે અને એ કલિમો સીધો અર્શે ઈલાહી સુધી 
પહોંચી જાય છે; પરંતુ શર્ત એ છે કે એ કલિમાનો પઢનાર કબીરા (મોટા) 
ગુનાહોથી બચતો રહે. (રિર/મેઝ ₹ર?૭/ 


(૫) ““લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ'' સઘળી ઝબાની નેકીઓમાં અફઝલ 
છે. (૯*%&/ 
(%£) ““લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ'' વડે પોતાના ઈમાનને તાજું કરતા 
રહો. સાતેવ આસમાન અને જમીન પણ આ કલિમહના વજનનાં 
મુકાબલામાં હલકાં છે. (₹સ/ઈ7 


(૭) “લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ''થી વધીને બીજો કોઈ અમલ નથી 
અને આ કલિમહ કોઈ ગુનાહને બાકી છોડતો નથી. (ઈબ્ને ૪/%૯/ 


(૮) જેનું અંતિમ વાકય ““લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ'' હશે તે જન્નતમાં 
દાખલ થશે. (અબૂ ઠ/વૂદ ₹ર?ફ/ 


(૯) ““લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ''નો ઈકરાર કરવું જન્નતની ચાવીઓ 
છે. (5ઝ/ઈવે અ/ %/૯/ 


(૧૦) અર્શે ઈલાહીની સામે નૂરનો એક સુતૂન (થાંભલો) છે. જ્યારે 
કોઈ માણસ ““લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ'”' કહે છે ત્યારે તે સુતૂન (થાંભલો) 
હાલવા લાગે છે. અલ્લાહ પાકનો ઈરશાદ થાય છે કે થોભી જા. થાંભલો 
(સુતૂન) અર્ઝ કરે છે કે કેમ કેમ થોભું ? હાલાં કે કલિમ-એ તય્યિબહ 
પઢવાવાળાની હજા મગફિરત નથી થઈ ! અલ્લાહ પાકનો ઈરશાદ થાય છે 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [7] 


કે સારું, મેંએ પઢવાવાળાની મગફિરત કરી દીધી ત્યારે તે સુતૂન (થાંભલો) 
થોભી જાય છે. (ઝ/ઈજે અ/ '%/૯/ 


(૧૧) ““લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ'' પઢવાવાળાને ન કબ્રમાં વહશત 
(બીક) હશે અને ન મેદાને મેહશરમાં બીક હશે. (5ઝ/ઈવે અ/ '૪/૯/ 
(૧૨) જે માણસ એ હાલતમાં મરે કે ““લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહુ 
મુહમ્મદુર્રસૂલુલ્લાહ''ની સાચા દિલથી ગવાહી આપતો હોય તો તે માણસ 
જરૂરથા જન્નતમાં દાખલ થશે. બીજી હદીષમાં છે કે જરૂર એ માણસની 
અલ્લાહ પાક મગફિરત ફરમાવશે. (ઉઝ#ઈલે અ/ '૪/૯/ 

(૧૩) મરનારાઓને ““લા ઈલા-હ ઇલ્લલ્લાહ''ની તલકીન કરતા રહો. 
(%&જેજ ₹ર?#/ 

(ર) કલિમ-એ શહાદત 


[બીજો કલિમહ ગવાહીનો| 


[અર્થ : હું ગવાહી આપું છું કે અલ્લાહ તઆલાના સિવાય કોઈ 
બંદગીને લાયક નથી અને હું ગવાહી આપું છું કે હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ તેના બંદા અને રસૂલ છે.] 


999 
કહાર ઝડ) ઝી 15 હાડકા 
2255515 ૬-2 હાહ 


ફઝીલતો : 


ભનો જા ન" 


(૧) જે માણસ સારી રીતે વુઝૂ કરે (એટલે કે સુન્નતો અને આદાબનો 


[8] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 
ખ્યાલ રાખીને) પછી આ કલિમો પઢે તો તે પઢનારનાં માટે જન્નતનાં 
આઠે આઠ દરવાજા ખુલી જાય છે. જે દરવાજેથી દિલ ચાહે તે દરવાજાથી 
જન્નતમાં દાખલ થાય. 

ફાયદો : જન્નતમાં દાખલ થવા માટે તો ફક્ત એક દરવાજો પણ બસ 
(કાફી) છે. પછી આઠે આઠ દરવાજાઓનું ખુલી જવું એ માણસના એઝાઝ- 
ઈકરામના તોર પર છે. (કઝ/ઈલે અ/ '%/૯/ 


(૨) જે માણસ અઝાન સાંભળ્યા પછી આ દુઆ પઢે : 
1 ન ન 
૮ 44 4૨૬2722421 “૭ર” 27₹222%7 
હડક કઝ 412191419૯ પહ 
52૨45૮ *27#2.277#222 #૬૪.-» ળૂ 
“72 4.979 8.નન [ડિઝ્દ (89 દ્ર 
£2 “21 ૪5 2 (૮ તા તિ હ 
“ખજઝપુદકઝ,ક 4દ્્ા, 
ન ત્ર દ્વિ દ્વ 
અર્થઃ હું ગવાહી આપું છું કે અલ્લાહ તઆલા સિવાય કોઈ બંદગીને 
લાયક નથી, તે એક છે, તેનો કોઈ શરીક (ભાગીદાર) નથી, અને હું 
ગવાહી આપું છું કે હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ 
તેના બંદા અને રસૂલ છે. હું અલ્લાહના પરવરદિગાર હોવાથી રાજી 
છું અને મેં મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ને રસૂલ 
તરીકે પસંદ કર્યા. અને હું ઈસ્લામના દીન (ધર્મ) હોવાથી ખુશ છું. 
-તો એ માણસનાં ગુનાહો માફ કરવામાં આવે છે. 
(%&જેજ, /તે ર/જેઝ ₹ર?૭/ 


(૩) કલિમ-એ તમજીદ 
[ત્રીજો કલિમહ બુઝર્ગીનો] 


, 1 
£5%ડ;ગશ$ડહપ્ક 


ક 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [9] 


%૭6૮#&%ક્૪1 406: [1 


કફાઠશડો ઇઝ રક 


સુબ્હાનલ્લાહિ વલ્હમ્દુ લિલ્લાહિ વલા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાટુ 
વલ્લાઠ્ઠુ અકબર, વલા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત ઈલ્લા 
બિલ્લાહિલ અલિચ્યિલ અઝીમ. 


[અર્થ : અલ્લાહ તઆલાની ઝાત પાક છે અને સઘળા વખાણ અલ્લાહ 
તઆલાને માટે જ છે અને અલ્લાહ તઆલાના સિવાય કોઈ ઈબાદત 
(બંદગી)ને લાયક નથી અને અલ્લાહ તઆલા ઘણો મોટો છે. નથી કોઈને 
કશી કુદરત અને નથી કોઈને કશી તાકત; પરંતુ અલ્લાહ તઆલાને જ 
અને તે જ ઉચ્ચ અને મહાન છે. 


1, 1, 
વાઝ તિટાં હ “૭2૭2 
27૮2૭ કા ત ત 
૭140684059 % 


સબ્હાનલ્લાહિ વલ્હમ્દુ લતિલ્લાહિ વલા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહુ 
વલ્લાઠુ અકબર. 


[અર્થ : અલ્લાહ તઆલાની ઝાત પાક છે અને સઘળાં વખાણ અલ્લાહ 
તઆલા માટે જ છે અને અલ્લાહ તઆલા સિવાય કોઈ ઈબાદતને લાયક 
નથી અને અલ્લાહ તઆલા ઘણો મોટો છે.] 


ઉપરોક્ત તસ્બીહની ફઝીલત વિવિધ હદીસોમાં નીચે પ્રમાણે આવેલી છે : 
(૧) આ ચાર કલિમાત (બોલ) અલ્લાહ તઆલાને સૌથી વધુ પ્યારા છે. 


(ર) આ ચારેવ કલિમાતને જે માણસ પઢતો રહેશે, તેના માટે આ 
કલિમાતના પ્રત્યેક અક્ષ રના બદલામાં દસ નેકીઓ લખાય જશે. 


[10] ળોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


(૩) હુઝૂર રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમે ફરમાવ્યું; આ 
ચાર કલિમાતનું પઢવું , દરેક તે વસ્તુથી મને વધુ પસંદ છે , જેના પર સૂરજ 
ઊગે છે. (એટલે કે, દુનિયા અને દુનિયામાંની બધી જ વસ્તુઓથી મહબૂબ છે.) 


(૪) કુરબાન મજીદ પછી આ સૌથી અફઝલ કલામ છે અને હકીકતમાં 
તો આ કુર્બાનના જ કલિમાત છે. 


(૫) જન્નતની માટી ઘણી જ ઉમદા છે અને પાણી ઘણું જ મીઠું. જન્નત 
એક ખાલી મેદાન છે અને એના છોડવા આ ચાર કલિમાત જ હોય છે. (જે 
માણસ જેટલા વધુ પ્રમાણમાં એને પઢતો રહે છે, એટલા જ પ્રમાણમાં 
એની જન્નત હરિયાળી અને લીલીછમ રહે છે.) 


(€) એના પ્રત્યેક કલિમહના બદલામાં તમારા માટે એક છોડ રોપી 
દેવામાં આવે છે. 


(૭) જહન્નમથી બચવા માટે ઢાલ સંભાળી લો. એટલે કે આ ચારેવ 
કલિમાતને પઢતા રહો, કારણ કે આ કલિમાત (પોતાના પઢનારની) ડાબી 
અને જમણી બાજુથી, આગળ અને પાછળથી (દરેક બાજુએથી બચાવવા 
માટે) આવશે અને આ જ બાકી રહેનાર નેકીઓ છે. 


(૮) દરેક તસ્બીહ (સુબ્હાનલ્લાહ) સદકો (સવાબકારક) છે. દરેક 
તહમીદ (અલ્હમ્દુ લિલ્લાહ) સદકો છે. દરેક તહલીલ (લા ઈલા-હ 
ઈલ્લલ્લાહ) સદકો છે અને દરેક તકબીર (અલ્લાહુ અકબર) સદકો છે. 


(૯) બેશક, અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના કલામ (કુર્બાનમાંથી) આ 
ચાર કલિમા પસંદ ફરમાવ્યા છે. 


(૧૦) એક વખતે હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમે ફરમાવ્યું : શું 
તમારામાંથી દરેક માણસ દર રોજ ઉઠઠદ પહાડ બરાબર અમલ કરવાથી લાચાર 
અને મજબૂર છે ? સઢાબએ કિરામ (રદિ.)એ અરજ ગુઝારી; યા રસૂલક્લાહ ! 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ એટલો અમલ તો વળી કોણ કરી શકે છે ? 
આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમે ફરમાવ્યું; સુબ્હાનલ્લાહ ઉહદથી 
ઘણો મોટો છે. લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ પણ ઉહ્દથી ઘણો મોટો છે. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [11] 
અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઉહુદથી ઘણો મોટો છે. એ જ પ્રમાણે અલ્લાહુ અકબર 
પણ ઉહુદથી ઘણો મોટો છે. 

(૧૧) સો (૧૦૦) વાર ““સુબ્ડાનલ્લાહ'' પઢવું હઝરત ઇસમાઈલ 
(અલૈ.)ની અવલાદમાંથી સો ગુલામ આઝાદ કરવા બરાબર છે. સો વખત 
“'અલ્હમ્દુલિલ્લાહ' ' પઢવું સો જીન (પલાણ) કસેલા અને લગામ પહેરાવેલા 
ઘોડાઓ બરાબર છે, જેમના પર જિહાદ માટે (ગાઝીઓને) સવાર કરવામાં 
આવે. સો વાર ““અલ્લાહુ અકબર” પઢવું ખુદાને ત્યાં એવા સો મકબૂલ 
ઊંટોના (સવાબ) બરાબર છે, (જેમને મક્કામાં ઝુબહ કરવામાં આવે) 
અને “લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ'' તો જમીન અને આસમાન વચ્ચેની ફિઝા 
(અવકાશ)ને ભરી આપે છે. (ઉઝ/ઈલે અ/ '%/૯/ 


(૧૨) હઝરત અનસ બિન માલિક (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ 
નબીએ કરૌમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ૧૦૦ 
વખત ““લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ'', ૧૦૦ વખત ““સુબ્ડાનલ્લાહ'' 
અને ૧૦૦ વખત ““અલ્લાહુ અકબર” જે માણસ પઢશે તેને દસ (૧૦) 
ગુલામ આઝાદ કરવાનો અને સાત (૭) ઊંટ કુર્બાની કરવાનો સવાબ 
મળશે. (ઈબ્ને અજદુન્જ// 


(૧૩) હઝરત અબૂ દરદાઅ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ નબીએ 
કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું; 


“'સુબ્હાનલ્લાહિ વલ્હમ્દુ લિલ્લાહિ વલા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહુ વલ્લાહુ 
અકબર વલા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત ઈલ્લા બિલ્લાહ'' પઢયા કરો. એ શબ્દો 
““બાકીયાતુસ્સાલિહાત''માંથી છે. જેમ ઝાડોના સૂકા પાંદડાં ખરી પડે 
છે તેમ તેના પઢનારનાં ગુનાહો માફ થઈ જાય છે. એ શબ્દો જન્નતનાં 
ખઝાનાઓમાંથી છે. (ઈશ્ને ૪/%૭/7 


ન 
૫,“.-2. 47 


2 | ક 
ક્સ્કાહ*।4,%#85%ઠક્ક 
લા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત ઈલ્લા બિલ્લાહિલ અલતિચ્યિલ 
અઝીમ. 


[12] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


(અર્થ : નથી કોઈને કશી કુદરત અને નથી કોઈને કશી તાકત, પરંતુ 
અલ્લાહ તઆલાને જ અને તે જ ઉચ્ચ અને મહાન છે.) 


મહાન ફઝીલતો : 


(૧) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને કૈસ (રદિ.) ફરમાવે છે કે અમે નબીએ 
કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) સાથે એક સફરમાં હતા. આપે 
મને સંબોધીને ફરમાવ્યું કે હે અબ્દુલ્લાહ ! શું હું તમને જન્નતના 
ખઝાનાઓમાંથી એક ખઝાનો ન બતાવું ? મેં અરજ કરી : જરૂર બતાવો 
તો આપે ફરમાવ્યું; 


ઝ દ્ર ૮42૨૧722721. ૨4 
મ્દઝાઇકઠક્ક 


(અર્થ : નથી કોઈને કશી કુદરત અને નથી કોઈને કશી તાકત; પરંતુ 
અલ્લાહ તઆલાને જ.) (%ખ/ર?, ઝુ&્કેક ૪ર?૭/ 


(ર) હઝરત કૈસ ઈબ્ને સઅદ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલે ખુદા 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ઈર્શાદ ફરમાવ્યો કે શું તમને જન્નતના 
દરવાજાઓમાંથી એક દરવાજો બતાવું ? મેં અરજ કરી, જરૂર બતાવો. 
આપે ફરમાવ્યું કે આપ ઉપરોક્ત કલિમો પઢતા રહો. 


(૩) હઝરત હાઝિમ ઈબ્ને હરમલા અસ્લમી (રદિ.) ફરમાવે છે કે હું 
નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) પાસેથી પસાર થયો. આપે 
ફરમાવ્યું, હે હાઝિમ ! ““લા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત ઈલ્લા બિલ્લાહ'' વિપુલ 
પ્રમાણમાં પઢતા રહો, કારણ કે આ કલિમા જન્નતનાં ખઝાનાઓમાંથી છે. 

(“ર/ેઝ? 


(૪) હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.) ફરમાવે છે કે મને રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ““લા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત 
ઈલ્લા બિલ્લાહ'' વિપુલ (ઘણા) પ્રમાણમાં પઢતા રહો, કારણ કે આ 
જન્નતના ખઝાનાઓમાંથી છે. (રિર/કેઝ, /જ૨5/ : ૪/0? ર૦7 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [13] 


આ કલિમહના ચાર ફાયદા : 


ફાયદો -૧ : આ કલિમહ : લા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત... અર્શની નીચેના 
જન્નતનો ખઝાનો છે અને જન્નતની છત અર્શે ઈલાહી છે. એને પઢવાથી 
નેક આ'માલ કરવાની અને ગુનાહોથી બચવાની તવફીક થાય છે. આ 
અર્થમાં એ જન્નતનો ખઝાનો છે. 


ફાયદો-૨ઃ આ કલિમહ ૯૯ (નવ્વાણું) બીમારીઓની દવા છે, જે પૈકી 
સૌથી અદના અને નાની બીમારી ગમ (ફિકર) છે. જેનાથી માનવ શરીર 


ભા કું 


ગળી જાવ-ઓગળી જાય. અરબીમાં એને “હમ' કહે છે. 


હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે, ““લા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત 
ઈલ્લા બિલ્લાહ'' (દુનિયા અને આખિરત)ની ૯૯ (નવ્વાણું) બીમારીઓની 
દવા છે, જેમાંથી સૌથી અદના બીમારી ગમ (ફિકર) છે. ચાહે તે ગમ 
(ફિકર) દુનિયાની હોય અથવા આખિરતની હોય.) (જિત ૪ર?) 


ફાયદો-૩: જ્યારે બંદો આ કલિમહ પઢે છે તો અલ્લાહ તઆલા અર્શ 
પર ફરિશ્તાઓને ફરમાવે છે કે મારો બંદો ફરમાંબરદાર (આજ્ઞાધીન) 
બની ગયો અને તેણે સરકશી યા નાફરમાની છોડી દીધી. 


હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાડ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, શું હું તમને એવો ખઝાનો ન બતાવું જે 
અર્શની નીચે જન્નતનો ખઝાનો છે. તે “લા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત ઈલ્લા 
બિલ્લાહ'' છે. જ્યારે બંદો તેને પઢે છે તો અલ્લાહ તઆલા ફ રિશ્તાઓને 
ફરમાવે છે કે ““અસ્લ-મ અબ્દી વસ્તસ્લ--મ'”' અર્થાત્‌, મારો બંદો સંપૂર્ણ 
તાબેદાર બની ગયો અને તેણે સરકશી (અવજ્ઞા) છોડી દીધી તથા મારા 
બંદાએ દુન્યા અને આખિરતના તમામ રંજગમ મને સોંપી દીધા. 


₹કે?5/7-/જેરક/7 ૪/?ર?-?૨રર/ 


આ નેઅમત શું ઓછી છે કે બંદો જમીન પર આ કલિમહ પઢે અને 
અલ્લાહ તઆલા અર્શ પર ફરિશ્તાઓના સમૂહમાં એનો ઉલ્લેખ ફરમાવે 
છે. અલ્લામહ તયબી (રહ.) ફરમાવે છે કે હદીસમાં આવેલા શબ્દો ઈસ્લામ 
અને ઈસ્તિસ્લામનો ભાવાર્થ આ છે કે મારા બંદાએ કાયનાતની તમામ 


થુ 


[14] હફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 
બાબતો મને સુપ્રત કરી દીધી અને ઈખ્લાસ સાથે પોતાના નફસને પણ 
મારા તાબે કરી દીધો. 


ફાયદો-૪ : આ કલિમહ હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.)નો પયગામ અને 
વસિય્યત છે, જે આપે હુઝૂરે અકદસ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ને 
મેઅરાજની રાતે ઈર્શાદ ફરમાવ્યો હતો. 


મેઅરાજની રાતે નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) હઝરત 
ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) પાસેથી પસાર થયા તો આપે ફરમાવ્યું કે હે મુહમ્મદ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) ! આપ પોતાની ઉમ્મતને હુકમ ફરમાવી 
દો કે '“લા-હવ્લ વલા કુવ્વ-ત ઈલ્લા બિલ્લાહ'' વડે જન્નતના બાગોને 
વધારી લે. (જિશ્ક/ત ૪/???' 


આ કલિમહને પઢવાથી વસિય્યતે ઈબ્રાહીમી પર અમલ કરવાની 
સઆદત પણ નસીબ થશે અને એની બરકતથી જન્નતનાં બાગોમાં પણ 
વધારો થશે. 


આ કલિમહને જન્નતનો ખઝાનો કહેવાનાં કારણો : 


(૧) આ કલિમહ ખઝાન)ની માફક લોકોની નજરથી અદશ્ય અને 
મહફઝ હતો અને હુઝૂરે અકદસ (સલ્લલ્લાદુ અલયહિ વ સલ્લમ) દ્વારા 
આપવામાં આવ્યો. 


(ર) અથવા આ કારણે કે આ કલિમહ જન્નતનાં ભંડા રોમાંથી છે. 


(૩) અથવા આ કારણે કે જન્નતની ઉમદા-ઉમદા નેઅમતોને હાસિલ 
કરાવનાર છે. 


(૪) અલ્લામહ નવવી (રહ.) ફરમાવે છે કે એ કારણે આ જન્નતનો 
ખઝાનો છે કે આ કલિમહ પઢનારનાં માટે જન્નતમાં ઉમદા સવાબનો 
ખઝાનો જમા કરે છે. (૦ /જેરક/૮/ 
સઘળાં ગુનાહોથી માફી : 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને ઉમર (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ઈર્શાદ ફરમાવ્યો કે પૃથ્વી (જમીન) પર 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [15] 


ચાલનારો કોઈ પણ માણસ જ્યારે આ નીચેના કલિમહ પઢે છે તો તેના 
તમામ સગીરહ (નાના) ગુનાહો માફ થઈ જાય છે. ચાહે તે સમંદરના કાંપ 


બરાબર કેમ ન હોય : 


જ 
442 


ા દ ડે 


(અર્થ : અલ્લાહ તઆલાના સિવાય કોઈ બંદગીને લાયક નથી અને 
અલ્લાહ ઘણો મોટો છે અને નથી કોઈને કશી કુદરત અને નથી કોઈને કશી 
તાકત; પરંતુ અલ્લાહ તઆલાને જ.) (રિર/કેઝ ૪ર?ઝ--2/ઈ? 


(૪) કલિમ-એ તવહીદ 


[ ચોથો કલિમહ તવહીદનો |] 


4 હઉ ક ડંડડડ 45% 95 
“્ટ્ક્ટકટં ૭4144 


હન્ટ 
દ્વિ 
દ્વિ 
ઢી 


ક્ક્ટ્પ્ક 5.૦૦ દ્ક્ક્ક્ ઝૂક્ાટ્ૃપ્્ઝડ 


લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહુ વહ્દહ્‌ લા શરી-ક લહૂ, લહુલ 

મત્ક વ લહ્લ હમ્દ યહયી વ યમીત બિયદિહિલ ખચર 

૧4) જ્ઝ ૧૭ ૧-૧ જ પ્ઝે ૧-2 
વ હુ-વ અલા કુત્લિ શયઇન કદીર. 


હે 


[અર્થ : અલ્લાહ તઆલા સિવાય કોઈ બંદગીને લાયક નથી, તે એક 
છે; તેનો કોઈ શરીક (ભાગીદાર) નથી, તેની જ બાદશાહી છે અને તમામ 
પ્રકારની તારીફ તેના જ માટે છે, તે જ જિવાડે છે અને તે જ મારે છે (અને) 


[16] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


ભ 'કા 


તેના જ કબજામાં દરેક પ્રકારની ભલાઈ છે અને તે દરેક ચીઝ કરવા 
શક્તિમાન છે.] 


ફઝીલતો : (૧) જે માણસ ઉપરના કલિમહને દસ વાર પઢશે તો એને 
એવો સવાબ મળે છે કે જેમ એણે હઝરત ઇસમાઈલ (અલૈ.)ની અવલાદમાંના 
દસ (૧૦) ગુલામો આઝાદ કર્યા. (૬%#ર? જર?) 


સય્યિદના ઇસમાઈલ (અલૈ.)ની અવલાદમાંથી કોઈને ગુલામ બનાવી 
લેવામાં આવ્યો હોય તો એ સાફ વાત છે કે એવા ખાનદાની ગુલામને 
આઝાદ કરવાનો સવાબ પણ સૌથી વધુ હશે. 


(ર) જનાબ રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના 
સહાબાઓમાંથી બે સહાબી રિવાયત કરે છે કે જનાબ રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, “જ્યારે કોઈ બંદો એ 
કલિમહને સાચા દિલે અને શુદ્ધ ભાવે પઢે છે તો અલ્લાહ તઆલાની 
કુદરતની નજર આકાશોને ચીરતી એની તરફ પહોંચે છે અને ખુદાવંદે 
કરીમ રહમતના સાથે, રહમતની નજરે એ બંદા તરફ જુએ છે તો 
એના પર એ હક થઈ જાય છે કે એ બંદો જે કંઈ માંગે તે એને આપી 
દેવામાં આવે. (₹૪/ઈ7 

(૩) હઝરત અમ્ર બિન શોએબ (રદિ.)ની રિવાયતમાં છે કે જનાબ 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : સરસ દુઆ 
તે છે જે અરફાના દિવસે હજના મેદાનમાં માંગવામાં આવે અને 
બેહતરીન કલિમહ આ છે, એ કલિમહ માત્ર મેં જ શીખવ્યો છે એમ 
નથી, બલકે મારા પહેલાનાં પયગમ્બરો પણ એ કલિમહની તાલીમ 
આપતા રહેતા હતા. (જિર/કેઝ ₹ર?૭/ 


એટલે કે ““લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહુ વહદહુ લા શરી-ક લહુ....'” 
છેવટ સુધી. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [17] 


(૫પ) કલિમ-એ રહિ કુફ 


[પાંચમો કલિમહ કુફ્રને રદ કરવાનો] 


ડક: જ કદાઈઉ ઇડ હુ 
&ઝડઈટઠ્ટધ્ડીકડંડ૬ ઈ! 
ડડ £% ૬95 ઠર ટા 


અલ્લાહુમ્મ ઈન્ની અઊઝુ બિ-ક મિન અન ઉરિર-ક 
બિ-ક શયઅંવૃ વ અ-ન અઅલમુ બિહી વ અસ્તગ્ફિરુ-ક 
લિમા લા અઅલમ બિહી તબ્ત અન્હ વ તબર્રઅત 
જે જ્ઝ ૧-૦» ૧૦ ૬ શિ 
મિનલ કુફિ વરિશર્કિ વલ મઆસી કુલ્લિહા અસ્લમ્તુ 
વ આમનત વ અકલ લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ 
શ્ઝ દપ૫ઝ જ્ઝ 

મહમ્મદ્રસલલ્લાહ. 

શ્્ઝ શ્ર્ઝ દષઝ 

[અર્થ : હે અલ્લાહ ! હું તારી પનાહ માગું છું જાણીબુઝીને કોઈ ચીઝને 
તારી સાથે શરીક બનાવવાથી અને અજાણપણે (શિર્ક યા કોઈ ગુનાહ) થઈ 
જાય તો તેનાથી હું તારી માફી માગું છું (અને) એનાથી તવબા કરું છું અને 
હું બેઝાર થાઉ છું કુક, શિર્ક અને બધાં જ ગુનાહોથી. હું તારો તાબેદાર 


[18] તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


બની ગયો અને હું ઈમાન લઈ આવ્યો અને હું સાચા દિલે ઈકરાર કરું છું કે 
અલ્લાહ તઆલાના સિવાય કોઈ બંદગીને લાયક નથી અને હઝરત 
મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ અલ્લાહ તઆલાના રસૂલ છે.] 


શિર્ક ઘણું જ ગુપ્ત હોય છે, કારણ કે તે અંધારી રાતમાં કાળા પથ્થરપર 
કાળી કીડીની રફતારથી પણ વધુ બારીક છે. અર્થાત્‌ જેવી રીતે અંધારી 
રાતમાં કાળા પથ્થર પર કાળી કીડી ચાલતી હોય તે દેખાતી નથી એનાથી 
પણ વધુ ગુપ્ત રીતે શિર્ક દિલમાં દાખલ થઈ જાય છે અને એનાથી ઘણા 
ઓછા લોકો બચી શકે છે. શક્તિશાળી એટલે કે ઉમ્મતના ખાસ લોકો 
પણ બચી શકતા નથી તો કમઝોર ઈમાન ધરાવનારા લોકોનાં તો શું 
હાલ હશે ? (#જિેરક/« ₹૦/૪૦/ 


ફઝીલત : મજકૂર કલિમહને મા'મૂલ બનાવનાર।ઓ માટે શિર્કથી 
નજાતની ઝમાનત છે અને ઈખ્લાસની દૌલતથી માલામાલ થવાની 


બશારત છે 
90099 


ર્‌દે ઈબ્રાહીમ 


જનન 


્ર્ન્કદાહ,ડક જ ઠડ ડડ 


દુ 
હ. 7 


“ક 4814:1૯ ન્‍5 5૬ કાના 


ર્જ હં? ૭ઉ્‌ ૬ 277 ક્ઝ્ટ્ડ્ય ઝડ 
જ્ન્ન 

કડ ૭ હઉ ઈઝ ૬-2 હા 

નીં કે 


“હુ 5% ૭5) ડ૪ા%) ૭1 ન 


કક 


% 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [19] 
૪? પછચજાગ-ર «૪ 


બેહિસાબ સવાબ અને ફઝીલતવાળા દુરૂદ શરીફ 


[૧] 
કાજ 
પ્વડાત્ 


[અર્થ : અલ્લાહ તઆલા બદલો આપે મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વ સલ્લમ)ને જે બદલો આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના શાનને 
લાયક હોય.] 


ફઝીલત ઃ જે માણસ આ દુરૂદ શરીફને એક વખત પણ પઢશે તો સિત્તેર 
(૭૦) ફરિશ્તાઓ એક હજાર (૧૦૦૦) દિવસ સુધી તે માણસના નામ-એ- 


આ'માલમાં સવાબ લખતાં લખતાં થાકી જશે. (કઝ/ઈલે અ/ '%/૯/ 
[ર] 
1 
દ્રિ વદી ૬.2૪9 «ત 
62.547_» 
4ડાક્કડ 
“ 


[અર્થ : હે અલ્લાહ તઆલા ! અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ) પર અમારા તરફથી એવી રહમત નાઝિલ ફરમાવ કે 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [20] 


જે આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના મરતબાને લાયક હોય.] 
(અન૧#ર૬ દુઅ// 


ફઝીલત : જે માણસ આ દુરૂદ શરીફ પઢશે તો ખરેખર સિત્તેર (૭૦) 
જેટલા ફરિશ્તાઓ એક હજાર (૧,૦૦૦) દિવસ સુધી તેનો સવાબ 
લખતાં લખતાં થાકી જશે. («રન 


[3] 


1 ૬ 


દ્ર હ ૮27 

416-2155 શ્કપડ4હ5ક 
#2 272 ન 5 કર 
કદ. ડડ 


[અથ : અલ્લાહ તઆલા અમારા તરફથી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)ને એવો બદલો આપે જે આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે 
વ સલ્લમ)ની શાનને લાયક હોય.] 


ફઝીલત : ઈમામ શોઅરાની (રહ.) પોતાની કિતાબ ““કશફુલ 
ગમ્મહ''માં ફરમાવે છે કે જનાબ મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે જ્યારે કોઈ માણસ ઉપરના દુરૂદ શરીફને એક વખત 
પણ પઢશે તો સિત્તેર (૭૦) ફરિશ્તાઓ તે માણસના નામ-એ આ'માલમાં 
સવાબ લખતાં--લખતાં થાકી જશે. ઉથડુલ ગમ્૪૭) 


નોંધ : આગળની કિતાબ “'શવકે આખિરત'' તથા પરચાઓમાં ભૂલથી 
એક હજાર દિવસને બદલે એક હજાર (૧,૦૦૦) વર્ષ છપાય ગયું હતું. માટે 
અલ્લાહ તઆલા છપાવનારની આ ભૂલને માફ કરે. સહીહ ફઝીલત 
૧,૦૦૦ (એક હજાર) દિવસવાળી ફઝીલત છે. 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [21] 


[૪] 
માફી માટેનું દુરૂદ શરીફ : 


ઠડ: કિ દરી 
કક 


પન 
હ જું 


[અર્થ : અલ્લાહ તઆલા સિવાય કોઈ મા'બૂદ નથી (બંદગીને લાયક 
નથી). હે અલ્લાહ ! અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ) 
પર રહમત નાઝિલ ફરમાવ.] 


ફઝીલત : જે કોઈ આ દુરૂદ શરીફને આ કલિમહ સાથે પઢશે તો 
તેના બધા ગુનાહો માફ થઈ જશે. આ કલિમહ એક લીલા રંગનાં પક્ષી 
જેવો દેખાય છે, જેની બે પાંખો હોય છે. તેની પહોળાઈ પૂર્વ અને 
પશ્ચિમ જેટલા વિસ્તારને ઢાંકી દે છે. આ પણીનો અવાજ વીજળી જેવો 
હોય છે અને તે અવાજ જન્નતમાં જ્યાં અલ્લાહ તઆલાનો અર્શ-અર્શે 
મુઅલ્લહ છે ત્યાં સંભળાય છે. અલ્લાહ તઆલા પક્ષીને ખામોશ રહેવાનું 
કહે છે; પરંતુ પક્ષી કહે છે કે હું શા માટે ખામોશ રહું ? મને પઢનારની 
બખ્શિશ થઈ નથી. આ પ્રમાણે અલ્લાહ તઆલાના અને પક્ષીના ત્રણ 
વખત સવાલ-જવાબ થાય છે. છેવટે અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે કે” 
જા; તને પઢનારની મેં (અલ્લાહ તઆલાએ) બખ્શિશ કરી દીધી. ત્યાર 
બાદ પક્ષી ખામોશ થઈ જાય છે. (જુ"//જેરુજ હ૪ન/ત7 


[22] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


વઃ 


ર 64 શ હરડ ર્ીદદ 


ત્ર 
ડિકઝરીદતકાર્ડડ ન ન 


નિ ન 
બી છ હ-્કકસ્ક 


કૂંઝ્ટાકક્ક ડુ ક 


[અર્થ : ખાસ રહમત નાઝિલ ફરમાવ મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વ સલ્લમ) પર અને આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)ની આલ પ૨ 
અને આપના સહાબા (રદિ.) પર અને આપની પવિત્ર બીવીઓ (રદિ.) 
પર અને આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)ના નસલની સઘળી અવલાદ 
પર અને આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)ના અહલે બૈત પર અને 
આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના દામાદો (જમાઈઓ) પર અને 
આપના મદદગારો પર અને આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)ના 
સાથીઓ પર અને આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની ઉમ્મત પર 
અને એમની સાથે અમારા સૌ પર.] 


ફઝીલત : હઝરત હસન બસરી (રહ.) ફરમાવે છે કે જે માણસ 
““હૌઝે કવસર''નો (જે હુઝૂરે અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમનો 
હોઝ છે તે) લબરેઝ જામ પીવા ચાહતો હોય તો તેને જોઈએ કે આ દુરૂદ 
શરીફને પઢતો રહે. /#ઝરત હસન જ૪ર? (રહ.// 


[૦] 
હ*ડ૭8 હૂ પ44*6*6 5 
શ્ડકઝકડ્કાંડ કકક 
ક હું“ હા 5 હડ રઈસ 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત (291 


મજા જ્ય પ 
કદ કઇ હખાઇડ 


[અર્થ : અય અલ્લાહ ! તારી ખાસ રહમત હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ) પર ઉતાર એટલી ગણતરીમાં કે જેટલી ગણતરીમાં 
તારી મખ્લૂકે તેમના (મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ) ઉપર દુરૂદ 
મોકલ્યા છે. જે પ્રમાણે દુરૂદ મોકલવું અમારા માટે યોગ્ય હોય અને તારી 
ખાસ રહમત એવી રીતે ઉતાર , એ પ્રમાણે કે જે પ્રમાણે તે અમને તેઓ પર 
દુરૂદ મોકલવાનો હુકમ આપ્યો છે.] 


ફઝીલત : જે માણસ ઉપરના દુરૂદ શરીફને દર રોજ સવારે દસ (૧૦) 
વખત પઢશે તો તે માણસ તેના કારણે તમામે તમામ મખ્લૂકના અમલોના 
જેટલો સવાબ હાસિલ કરે છે. (ઈન્સાનો, જિન્નાતો, ફરિશ્તાઓ, પશુઓ, 
પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ, માછલીઓ, ઝાડો, તારાઓ વગેરે.) #હૂરજન્જૂર/ 


[૪] 
ઝડ ઉ. ૦*૮5૬ દળ ક્ક્ા 
દ ન ડા 414 બ્ર 
જાહર 6 હાઇ 
ટત 
[અર્થઃ હે અલ્લાહ ! અમારા નબીએ ઉમ્મી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ 


અલયહિ વ સલ્લમ) પર , તેમની આલ પર, આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિવ 
સલ્લમ)ના સહાબાઓ પર રહમત અને સુકૂન-શાંતિ નાઝિલ ફરમાવ. તારી 


[24] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


રઝામંદી મુતાબિક આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)ના સહાબાઓ 
પર સુકૂન-શાંતિ નાઝિલ ફરમાવ.] 


ફઝીલત : આ દુરૂદ શરીફ પઢવાનો સવાબ સાત હજાર (૭,૦૦૦) 
દુરૂદ શરીફ પઢવા બરાબર છે. (૬૬/ઈબુ ૪%ર/ત/7 


[૮] 


ક 
૫/૫ 
€૦$ 
દ્ર 
હ 
નડ 
પ્ઉઝે* 
શકે 
ટ 
દ 


[અર્થ : હે અલ્લાહ તઆલા ! તું અમારા સરદાર હઝરત મુહમ્મદ 
(સલ.) પર દુરૂદ મોકલ (રહમત નાઝિલ ફરમાવ, એટલી સંખ્યામાં કે જે 
તારા ઈલ્મમાં છે) એવું દુરૂદ કે જે હમેશા રહે અલ્લાહ તઆલાના 
મુષ્કના હંમેશા રહેવાની સાથે. ] 


ફઝીલત : આ દુરૂદ શરીફ પઢવાનો સવાબ ૧૨,૦૦૦ (બાર હજાર) 
દુરૂદ શરીફ પઢવા બરાબર છે. (5૯/ઈજુ ૪જ૪ર/૮7 


[૯] 


5%કઉ%ડ4૭* ૮૬ 
#હાદા્ીહાાઈ, દ 


હો 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [25] 


ઠ્ડાઝટંકઈઉ ડાડ્કકી હ્ડાડઈ 
4555 ઉદ ડાક ઠગ; 
[કર્ક ઈ હૂર દ્્દા દાડ 
કકૂઝબદ ઝઝઝળણક્કેડદ 


(“દ#હાઈદ* 


ફઝીલત : ઉપરોક્ત દુરૂદ શરીફ દુરૂદે મલવાનને એક વખત પઢવાથી 
દસ હજાર (૧૦,૦૦૦) દુરૂદ શરીફ પઢવાનો સવાબ મળશે. સૂવાથી પહેલાં 
ત્રણ વખત અને સૂઈને ઉઠવા પછી ત્રણ વખત પઢવાથી £૦,૦૦૦ (સાઠ 

હજાર) દુરૂદ શરીફ પઢવાનો સવાબ તે પઢનારને મળશે, ઇન્શાઅલ્લાહ. 
(₹#ર#ર ટહુંજ જ૨/-/ 


[૧૦] 
સિ (1 ૮ ત 0૮% હેતા... 
છન! પક પપ્ડ૦ હ ૯ ક: 
શિ ન ર ન , પપ ક 
ક“ “ઉડ ૬2% ૬8 ૯% 

દ્રિ 
ઠ્પ'વઝડ જીડ્શહુ નક ઝાડા, 
2 ક દ્રે ત્ર 
ડક હવ બિ જિ 9559 જ 
ક ક ક્ર નઉત્ધ 22 
છુટ5 હ્ડ્ડ્ક્ક છુટા કણી, 


[26] 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


ધ 2 
રપ્ડાજકકડડાઈડ્ડફ 


દ્વિ 7 

55555 ટ છં 56 251 હ 

કકે ૬૬42 ત: જ 

૨26 & ૮ 222૮481. 22. 

“4 “૬૩ 5523%ઝહઊ્ક 
07 ન” 


દ્િ#: તત્ર 7૭22 $તડરટ2 7/બાદ.- 
“ત: ૭૭2 4 દ્-% દપક 
દર ન 2૦૭૪.૪૦ *2૪2! 
“પ૭કડડ-“ક53 
7૮ _2, 7 
“હઝ કાહ 


ષે 


ફઝીલત ઃ ઉપરના દુરૂદ પઢવાનો સવાબ સિત્તેર હજાર (૭૦,૦૦૦) 


દુરૂદ શરીફ પઢવા બરાબર છે. 


[૧૧| 
દુરૂદે “સલાતુલ બીર” 


(દલાઈઇલુલ ખયરાત) 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [27] 
ક ત્યે શક ન 
ર ન | ફર્ક ક 
શમ 


ફઝીલત : ““સલાતુલ બીર'' ઘણી જ ફઝીલતવાળું દુરૂદ શરીફ 
જા આ દુરૂદ શરીફની જાણકારી કદાચ જ લાખોમાંથી કોઈ એકને હશે. 

આ ““સલાતુલ બીર''ને કારણે જ ““દલાઈલુલ ખયરાત''ના લેખકે 
“'દલાઈલુલ ખયરાત'' લખી છે. (£૯/ઈકુજ ૪૧ર/ત/ 


[૧ર] 


ઝઈઝ્ડડઇઝ્ટટદડકડફં 
શઠ 80) 


ત્ર 


1 ૭5 ઠડ “છાડ ગરન 


ફઝીલત :ઃ જે કોઈ માણસ ઉપરના દુરૂદ શરીફને એક વખત પણ પઢશે 
તો તેને આખી ““દલાઈલુલ ખયરાત'' પઢવા બરાબર સવાબ મળશે. 
(૯%/ઈજ્ઠુજ ૪%ર/«/7 


[૧૩] 
ઈમાનની સલામતી માટેનું દુરૂદ શરીફ : 


ર ર: સ 
ઈડન /# દ્વ ક 


[26] હફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


તો 
જ્ન્ 
/ 


ન 1. ત્ર 


” ત્ર 
ન્ય ઝૂ ફકાઈ ક 
95-5.| 4. (૪25 હ્ર્ક્ક હક 2્રેપ્વ્જ 
દ્વિ દ્વિ 
ફઝીલત : જે કોઇ ઉપરનું દુરૂદ શરીફ મગરિબની નમાઝ બાદ, 


કોઈની સાથે વાત કર્યા વગર દસ વખત પઢશે તો તે માણસ 
ઈમાનની સલામતી સાથે મૃત્યુ પામશે. (હુબ્બે નસીમ) 


[૧૪] 
સિફારિશ માટેનું દુરૂદ શરીફ 


3 7૬૪-2 ન રકા ત 211 
રે £#.-«.-. -2૬|2» 217» 
૭5 “ડડ ડ્ર્ધ્્ક્ઝી તુ હી વિ 
કર415 હૂં હ55હુડશવ્ડ હ્્ઝદ્વી 


ફઝીલત : કોઇ પણ ફર્ઝ નમાઝ બાદ જે કોઇ આ દુરૂદ શરીફ પઢશે 
તે કિયામતના દિવસે સિફારિશ મેળવશે. (ઝાદુલ મુત્તકીન-પ્રકાશન નં- ૨૪૬) 


[૧૫।| 


હાત |. 51૬ ૬.2 4” હક ી 
પશ્કેક- હક 29 
4 ત્રિ 


કર્દઝ14 કહપ્ડ હ્કડ 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [29] 


અર્થ : અય અલ્લાહ ! તારી ખાસ રહમત નાઝિલ ફરમાવ મુહમ્મદ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ને કિયામતના દિવસે અને તારી પાસે 
નઝીદીકીની જગ્યા અતા ફરમાવ. 

ફઝીલત ઃ જે માણસ આ દુરૂદ શરીફને હંમેશા પઢતો રહેશે તો કિયામતના 
દિવસે તે માણસ માટે હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમની શફાઅત 
વાજિબ થઈ જશે. (કઝ/ઈલે અ/ '/૯/ 


[૧૬૦] 


ા 


કિ જહ 
ઝર કી 2 પ્રનક 
ઇટકી ડટ દાડા હેંડ 
455૬૬1 કદી; 
[અર્થ : અય અલ્લાહ ! તારી ખાસ રહમત જે તારી ખૂશનૂદી અને 
આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના હકની અદાયગીનું કારણ બને 


અને અતા કર આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ને તે વસીલો અને 
મકામ જેનો તેં આપનાથી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) વાયદો કર્યો છે. 


ી 


ફઝીલત : નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું 
કે જે માણસ આ દુરૂદ શરીફને પઢશે તેના માટે મારી શફાઅત વાજિબ 
થશે. એક રિવાયત આ પ્રમાણે પણ જોવામાં આવી છે કે એ દુરૂદ શરીફ 
પઢવાવાળા પર મારી શફાઅત ઝરૂરી અને લાઝિમી યાને વાજિબ છે. 


(ટુ? ૪૯/જ ઠ/રુજ 6જૂ૪--જ#૨, 5ક/ ર?અ/ %ક/%ન્‍ ૪. ર૩૭/ 


[30] તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


[૧૪] 
બહ ઉ ન ક 
“વકક ૬4-42 0% ઠક કહા દી નન 


ત્ર2 
ન 


હિ 4ઞડદાકાનડ#ડઇડ, દક ર 
વ વી શર્ટ 


ન ના 


પ ડી 

ક કના ૭પ ૬ હડપ 
ઈત્ટધક4 કકઇડ#ન્‍ 7 

હંાઇાહાણ્‌ 


[અર્થ : અય અલ્લાહ ! લારા ખાસ રહમત નાઝિલ ફરમાવ મુહમ્મદ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની આલ-અવલાદ પ૨. અય અલ્લાહ ! 
તારી ખાસ રહમત નાઝિલ ફરમાવ મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) 
પર અને મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાડુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની આલ--અવલાદ પર. 
એવી રહમત જે તારી ખૂશ્નુદીનું અને એમના માટે બદલાનું અને આપ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)ના હકની અદાયગીનું કારણ બને અને 
આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ને અર્પણ કર , તે વસીલો અને ફઝીલત 
અને મકામે મહમૂદ જેનો તેં આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)થી વાયદો 
કર્યો છે અને અમારા તરફથી આપને એવો બદલો અર્પણ કર, જેના આપ 
લાયક હોય અને આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ને બદલો અતા કર 
એથી વધુ સારો બદલો જે કોઈ નબીને તેમની કોમ તરફ તેં અર્પણ કર્યો છે 
અને કોઈ રસૂલને પોતાની ઉમ્મત તરફથી બદલો આપ્યો છે અને તારી ખાસ 
રહમત નાઝિલ કર આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના ભાઈ સમાન 


પટ 
પક 


દ 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [31] 


બધા નબીઓ પર અને બધા નેક બંદાઓ ઉપર, અય રહમ કરવા- 
વાળાઓમાં સૌથી વધુ રહમ કરનાર ! 


ફઝીલત :ઃ ઈમામ સખાવી (રહ.)એ ““અલ કવલુલ બદીઅ'!' નામની 
કિતાબમાં ““ઈબ્ને અબી આસિમ''થી મરફઅન રિવાયત નકલ કરી છે કે 
જે માણસ ૭ (સાતેવ) જામ્આ સુધી દર જામ્આ (શુક્રવાર)એ સાત વખત 
ઉપરના દુરૂદ શરીફને પઢશે તો તેને માટે શફીઉલ મુઝનબીન (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)ની શફાઅત જરૂર થશે. આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ) પર તે માણસની શફાઅત વાજિબ થઈ જશે. (9૬% 5૧૯ જ&/અ/ 


[૧૮] 


| દદ 


ક તઝશાકડ/ક૬ 


[32] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


ફઝીલત : આ દુરૂદ શરીફનું નામ ““દુરૂદે ઈબ્રાહીમ'' છે અને બધાં 
દુરૂદ શરીફો કરતાં આ દુરૂદ શરીફ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. દરેક બુઝુર્ગે આ દુરૂદ 
શરીફ સર્વશ્રેષ્ઠ હોવાની ભલામણ કરી છે. અલ્લાહનાં નેક બંદાઓએ 
પોતાની કિતાબોમાં આ દુરૂદ શરીફની ઘણી જ તાકીદ કરેલી છે. '“તશહ્હુદ''માં 
પણ આ દુરૂદ શરીફ પઢવામાં આવે છે. (ફઝ/ઈલે દુટદ, ડઝ/ઈળે અ/ '%/૯) 


[૧૯] 


છિ ક ટ 


[અર્થ : હે અલ્લાહ ! અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ) પર અને તેમની આલ પર હજારો-હજારો રહમત નાઝિલ ફરમાવ.] 


ફઝીલત : જે માણસ જુમ્આના દિવસે ઉપર જણાવેલ દુરૂદ શરીફ એક 
હજાર (૧૦૦૦) વાર પઢશે તો જ્યાં સુધી તે માણસ જન્નતમાં પોતાનું 

સ્થાન-જગ્યા જોશે નહિં ત્યાં સુધી મૃત્યુ પામશે નહે. 
(ઝ/ઈને અ/ '૪/જ-#ઝ/ઈને દુટ્ટ ૪ર?#/ 


[ર૦] 


ઝુ ડક ૭% ઠડ ડડ 
પી 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [33] 


[અર્થ : હે અલ્લાહ ! અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ) અને તેમની આલ પર અને નબીએ ઉમ્મી પર રહમત નાઝિલ 
ફરમાવ અને ખુશનુદી નાઝિલ ફરમાવ. 


ફઝીલત : જે માણસ જામ્આના દિવસે અસરની નમાઝ પઢી લીધા બાદ 
પોતાની જગ્યાએથી ઊભો થવા પહેલાં આ મુબારક દુરૂદ શરીફને ૮૦ (એંસી) 
વખત પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા તેના ૮૦ (એંસી) વરસના ગુનાહ માફ 

કરી દેશે તથા તેને ૮૦ (એંસી) વરસની ઈબાદતનો સવાબ મળશે. 
(ઉઝ/ઈવે અ/ '%/૯/ 


હઝરત સખાવી (રહમતુલ્લાહિ અલયહ) બીજી હદીસ નકલ કરે છે કે 
હઝરત અનસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, જે કોઈ આ દુરૂદ શરીફ એક 
વખત પઢશે અને જો અલ્લાહ તઆલા કબૂલ ફરમાવી લેશે તો તેના (૮૦) 
એંસી વર્ષના ગુનાહો માફ થઈ જશે, (ઈન્શા અલ્લાહ). 


(5ઝ/ઈવને અ/ '%/%, ઝ/દુજ મુ ૪5 -૬/ર જ 6જૂજ ક૧/ ર?ર// %5/%” -/. ર૪/ 


[ર૧] 

હુઝૂરે અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ ફરમાવે છે કે અલ્લાહ 
તઆલા ફરમાવે છે કે મારી બુઝુર્ગી, ઈઝઝત અને જલાલની કસમ ! જે કોઈ 
જામ્આના દિવસે આ દુરૂદ શરીફ પઢશે તો કિયામતના દિવસે એનો હાથ 
મારા મહબૂબ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમના હાથમાં હશે અને તે માણસ 
મારા મહબૂબ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમના ઝંડા નીચે હશે તેમજ આ 
દુરૂદ શરીફના દરેક અક્ષરને બદલે તેને જન્નતમાં એક મહેલ આપીશ. તે 
મહાનતમ્‌ દુરૂદ શરીફ આ રહ્યું : (₹૬ડે અ//જે રત? 


1 


«ન્ટ 


2 પ્ર ન 2 “ ઇ8$ “ન 
ન 2/7 2 ક દ્વિ 2 55.| “૮૪૯૦2 ક્ર તિ 
ફ*52* હં“ ઝ્ક્કાહ્કડદહંકડ 


[34] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 
૮ 2£72.22127 ૫5427. 2 (ર્‌ 
હડઉઇડડ ૭પ ડઝ હઝ 
કાહ ક 
% હસન ક હી હ જી 
ન ( ”?«$127 2.7.૨: 
હાહ જ ક વિ ક 


ર 


સિ છે હક હ ઝી 
હ્બ્ર્સ્ પર્ક તી ચી દાડ 


કઝીડ્ડગડાડ્વઇઇઝક 
રા નિત વાતા હી 1૬ 4૬૬૮ 

£ હદદ:ાઈ હ ડો! હ જઃ 
હડ દહ હડ હકદડાડ (5 
હા ળક હા. જિ 
«હઉ કડદઇડ#ડ 


છ 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [35] 


કાંઇડઝૂવરડ૬છ કડ 
લજન 
ય ્ છે ક હાડ 
ન. કાભ યી 
»ક#બકકહાહકડકદકટક 
ડડ, સ્વા ક્વ, 
“864 ઇટ ઉડાહ#ડહાત્ર્ડટ 
ઇક્કહઠકશાઇઈ ઉક 
ત દ રી 
45. 555 કફ અ ટ 
૭પ ડડ શ્ક55 ઉડ ક ક 
ક્4ક5) હર હક 244 દ 5 


[36] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


[રર] 
દુરૂદે ઈબ્રાહીમ 


1 દ્ધ 


54561629 546262 54 


નર તિ જ જન”. ન દ્ધ - 
ધ્ર મી 1 ક 2 કટાઈ 
ક ક “7 -ક૭ 2 [નં દ્ધ ક્ર દ્વિ 
ક્હાકાદ્ા £ ક્ાકહહડડદ 


દ્વ 


[અર્થ : હે અલ્લાહ તઆલા ! તું હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વ સલ્લમ) પર અને આપની અવલાદ પર રહમત નાઝિલ ફરમાવ, જેવી 
રીતે કે તેં હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) અને એમની અવલાદ પર રહમત 
નાઝિલ ફરમાવી હતી. બેશક, તું તારીફને લાયક અને બુરુર્ગીવાળો છે. હે 
અલ્લાહ તઆલા ! તું હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) 
અને આપની અવલાદ પર બરકત નાઝિલ ફરમાવ, જેવી રીતે કે, તે હઝરત 
ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) અને એમની અવલાદ પર બરકત નાઝિલ ફરમાવી હતી. 
બેશક, તું તારીફને લાયક અને બુઝુર્ગીવાળો છે.] (કુખ/ર? ૨ર?) 


ફઝીલત : આ દુરૂદ શરીફનું નામ ““દુરૂદે ઈબ્રાહીમ'' છે અને બધાં 
દુરૂદ શરીફકો કરતાં આ દુરૂદ શરીફ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. દરેક બુઝુર્ગે આ દુરૂદ 
શરીફ સર્વશ્રેષ્ઠ હોવાની ભલામણ કરી છે. અલ્લાહનાં નેક બંદાઓએ 
પોતાની કિતાબોમાં આ દુરૂદ શરીફની ઘણી જ તાકીદ કરેલી છે. ““તશહ્હુદ''માં 
પણ આ દુરૂદ શરીફ પઢવામાં આવે છે. (ઝ/ઈલે દુટદ, ફઝ/ઈલે અ/ '%/૯/ 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [37] 


દુરૂદ શરીફ પઢવાની બેશુમાર ફઝીલતો 


[મસઅલો : દુરૂદ શરીફ પઢવા માટે વુઝ્‌ કે ગુસલની ઝરૂરત નથી. 
વગર વુઝૂએ અને ગુસલ વગર દુરૂદ શરીફ પઢવું જાઈઝ છે; પરંતુ જો 
શરીર અને કપડાં પાક હોય તો એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે.] 


(૧) દુરૂદ શરીફ પઢતી વેળા અવયવોમાં શાંતિ અને ધીરજની સાથે 
દિલ લગાવી દુરૂદ શરીફ પઢવું જોઈએ. 


(૨) દુરૂદ શરીફનો મરતબો ઝિકે ઈલાહીથી અફઝલ છે, કારણ કે 
દુરૂદ શરીફ પઢનારનો ઈલ્કાબ કસીરૂઝ ઝિક્ર (બહુ ઝિક્ર કરનાર) રાખવામાં 
આવે છે. 

(૩) હઝરત અબૂ તલહા (રદિ.)થી રિવાયત છે કે એક દિવસ હું સરદારે 
દો-જહાં સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમની ખિદમતમાં હાજર થયો તે વખતે 
આપના મુબારક ચહેરા પર ઘણી જ ખુશીના આસાર મેં જોયા, જેથી અરજ 
કરી, યા રસૂલલ્લાહ ! આજે આપના મુબારક ચહેરા પર શા કારણે ખુશીના 
આસાર માલૂમ પડે છે. આપે ફરમાવ્યું, હે અબૂ તલહા ! શું આ ખુશીની 
વાત નથી કે જિબ્રઈલે મને કહ્યું કે આપની ઉમ્મતમાંથી જે આપની ઉપર 
એકવાર દુરૂદ શરીફ મોકલે છે તો અલ્લાહ તઆલા તેના દસ ગુનાહ માફ 
કરી દે છે, તેના નામ-એ આમાલમાં દસ નેકીઓ લખી દે છે અને તેના 
દસ દરજા બુલંદ કરી આપે છે. 


(૪) હઝરત ઉબય ઈબ્ને કઅબ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે મેં રસૂલે મકબૂલ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમને અરજ કરી કે આપ પર હું બહું જ દુરૂદ 
પઢ્યા કરું છું. મારે માટે એક ગણતરી નક્કી કરી દો, એટલા માટે કે હું તેને 
પૂરી કરતો રહું. આપે ફરમાવ્યું કે જેટલું તમારું દિલ ચાહે તેટલું પઢતા 
રહો. મેં અરજ કરી, મારા વખતોમાંથી એક ચતુર્થાશ વખત નક્કી કરી 
લઉં? હુઝૂરે ફરમાવ્યું, જેટલું તમો પસંદ કરો તેટલું; જો એથી પણ વધારે 
પઢવું બની શકે તો બેહતર છે. મેં અરજ કરી, અડધો વખત દુરૂદ માટે 
નક્કી કરી દઉં અને બાકીનો વખત બીજા વઝીકાઓ માટે ? આપે ફરમાવ્યું, 


[38] તોઢફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


તમે જેટલું ચાહો તેટલું; અને જો એથી વધારે હોય તો તે તમારે માટે વધારે 
બેહતર છે. મેં અરજ કરી, યા રસૂલલ્લાહ ! (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ 
સલ્લમ) આખો વખત દુરૂદ શરીફ જ પઢયા કરીશ. આપે ફરમાવ્યું, અગર 
તમો એમ કરશો તો તમારી બધી જ કિકરો અને પરેશાનીઓ દૂર કરી 
દેવામાં આવશે અને તમાર। ગુનાહો માફ કરી દેવામાં આવશે. મતલબ એ 
છે કેઅગર તમો દરેક વખત દુરૂદ પઢવામાં જ ગુઝારશો તો અલ્લાહ તઆલા 
તમારી બધી ઝરૂરતોતો જામિન ને જવાબદાર બનશે. 


(૫) ફખ્રે બની આદમ (અલૈ.) ઈરશાદ ફરમાવે છે કે મેં હઝરત 
જિબ્રઈલ (અલૈ.) સાથે મુલાકાત લીધી ત્યારે તેમણે મને ખુશખબરી સંભળાવી 
કે અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે, જે માણસ આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ) ઉપર દુરૂદ પઢશે તેના ઉપર હું રહમત ઉતારીશ અને જે આપ 
(સલ.) ઉપર સલામ મોકલશે તેના ઉપર હું સલામતી મોકલીશ. મેં એ 
ખુશખબરી સાંભળીને શુક્રનો સિજદો અદા કર્યો. 


(£) હુઝૂરે અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ પર દુરૂદ પઢવું 
ગુનાહોને મિટાવી દે છે અને સલામ મોકલવું ગુલામોને આઝાદ કરવા 
કરતાં વધારે સારું છે અને આપના સાથે મુહબ્બત કરવી અલ્લાહ પાકના 
રસ્તામાં જિહાદ કરવા કરતાં વધારે સારું છે. 


(૭) તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમે ફરમાવ્યું, જો કોઈ 
માણસે કિતાબમાં મારું નામ લખતી વેળા મારા ઉપર દુરૂદ પઢયું તો જ્યાં 
સુઘી તે કિતાબમાં મારું નામ રહેશે ત્યાં સુધી ફરિશ્તાઓ તે માણસ માટે 
રહમતની દુઆ કરતા રહેશે. 


(૮) અલ્લાહ પાકે ત્રણ ચીઝોને સાંભળવાની શક્તિ ઘણી વધારે 
બખ્શી છે ક 


૧. જન્નત--જ્યારે કોઈ બંદો જન્નતની માંગણી કરે છે ત્યારે જન્નત 
અરજ કરે છે કે ઈલાહી ! તારો ફલાણો બંદો મારી માંગણી કરી રહેલો છે, 
માટે તું મારી નેઅમતો તેને માટે વકફ કરી આપ. ર. દોઝખ-કજ્યારે કોઈ બંદો 
દોઝખથી પનાહ (રક્ષણ) માંગે છે ત્યારે દોઝખ હક તઆલાના દરબારમાં 
અરજ કરે છે, ઈલાહલ આલમીન ! તારો ફલાણો બંદો મારાથી પનાહની 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [39] 


માંગણી કરી રહેલો છે, માટે તું તેને પનાહ આપી દે અને મારા અઝાબથી 
તેની સંભાળ રાખ. ૩. ફરિશ્તા-જેઓને મુકર્રર કરવામાં આવેલા છે. 
જ્યારે કોઈ બંદો દુરૂદ પઢે છે ત્યારે તેઓ સાંભળી લે છે અને તરત જ 
આપને અરજ કરે છે કે યા રસૂલલ્લાહ ! (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ) 
ફલાણા માણસે આપ ઉપર દુરૂદ મોકલ્યું છે. 


(૯) જ્યારે કોઈ માણસ લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ પઢે છે અને એ પછી 
(અલ્લાહુમ્મ સલ્લિ અલા મુહમ્મદિન) પણ પઢે છે ત્યારે એ બન્ને શબ્દો 
તેના મોઢામાંથી લીલા પક્ષીની સૂરતમાં નીકળે છે. એ લીલા પક્ષી અલ્લાહના 
અર્શની પાસે જઈ બેચેન બનીને ફફડે છે. હક તઆલાનો હુકમ મળે છે, હે 
મારી અને મારા મહબૂબની તારીફ કરનાર સમૂહ ! થોભી જા. એ પક્ષી 
અરજ કરે છે; ઈલાહલ આલમીન ! આ બેચેની કેવી રીતે દૂર કરું ! હમણાં 
સુધી એ શબ્દોના પઢનારના ગુનાહની બખશિશની જાહેરાત તો થઈ જ 
નથી. બીજીવાર ફરી એને થોભી જવાનો હુકમ મળે છે, પરંતુ એ ફરી 
એ જ કહે છે. ત્રીજીવાર ઈરશાદ થાય છે : થોભી જા, મેં એ બંદાને બખ્શી 
દીધો અને એના ગુનાહ માફ કરી દીધા. 


(૧૦) એક હજાર વાર દુરૂદ શરીફ પઢનાર મૃત્યુ પહેલાં પોતાની 
જગ્યા અને પોતાનો મુકામ જન્નતમાં જોઈ લે છે. 


(૧૧) જે માણસ દર રોજ સો વાર દુરૂદ પઢે છે, તેની સો હાજતો પૂરી 
કરવામાં આવે છે. એમાંથી ત્રીસ દુનિયાની અને સિત્તેર આખિરતની. 


(૧૨) દરરોજ સો વાર દુરૂદ પઢવું એ રાત-દિવસ ઈબાદત કરવા 
બરાબર છે. 


(૧૩) એક સો વાર દુરૂદ પઢનારને એક લાખ નેકીઓ આપવામાં 
આવે છે અને એક લાખ ગુનાહ માફ કરી દેવામાં આવે છે તેમજ અલ્લાહ 
તઆલા તેના ઉપર એક હજાર રહમત મોકલે છે. 


(૧૪) જે માણસ એક સો વાર દુરૂદ શરીફ જુમ્આની રાતે અથવા તો 
દિવસે પઢશે તો તેની એંસી વરસની ભૂલચૂક (ગુનાહ) માફ થઈ જશે. 


(૧૫) જે માણસ સો વાર દુરૂદ શરીફ જુમ્આની રાતે અથવા તો દિવસે 


[40] ળહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


પઢતો રહે છે તો તેને માટે એક ફરિશ્તો મુકર્રર કરી દેવામાં આવે છે. તે 
ફરિશ્તો તેના મરણના વખતે તેની પાસે જન્નતની ખુશખબ રીનો તોહફો 
એવી રીતે લાવે છે કે જેવી રીતે તમો અરસપરસ એક બીજાને ત્યાં 
હદિયો મોકલ્યા કરો છો. 

(૧%) જે આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) ઉપર દુરૂદ મોકલે છે 
તો તેના ઉપર ફરિશ્તા પણ દુરૂદ મોકલે છે, અને જેના ઉપર ફરિશ્તા દુરૂદ 
મોકલે છે તો અલ્લાહ પાક તેના ઉપર દુરૂદ મોકલે છે અને જ્યારે અલ્લાહ 
પાક દુરૂદ મોકલે છે ત્યારે તો વળી આકાશ અને ઝમીનમાંની કોઈ ચીઝ 
એવી નથી, જે તેના ઉપર દુરૂદ ન મોકલે ! 

(૧૭) એકવાર દુરૂદ શરીફ પઢનાર પર અલ્લાહ તઆલા સિત્તેર 


નૂ 


રહમતો મોકલે છે અને ફરિશ્તાઓ તેને માટે સિત્તેર વાર દુઆ કરે છે. 


(૧૮) દુરૂદ પઢનારના ગુનાહ ત્રણ દિવસ સુધી “કિરામન કાતિબીન' 
લખતા નથી અને તેની તૌબાનો ઈનત્તિઝાર કરે છે. જો તે તોબા ન કરે તો 
ત્રણ દિવસ પછી તેના ગુનાહ લખાય છે. 


(૧૯) જે માણસ જ્યાં સુધી દુરૂદ પઢતો રહે છે ત્યાં સુધી ફરિશ્તા તેને 
માટે રહમતની દુઆ કરતા રહે છે. હવે તેને ઈખ્તિયાર છે, ચાહે વધારે 
દુરૂદ પઢે અથવા થોડુ. 

(૨૦) દુરૂદ પઢનારને જન્નતમાં ઘણી બીબીઓ અતા કરવામાં આવશે. 


(૨૧) દુરૂદ પઢવાની ફઝીલતનો અસર તેના પઢનારની ઔલાદમાં 
થાય છે. 


(રર) એક દુરૂદને કિયામતના દિવસે ઉદ પહાડ બરાબર વજનદાર 
કરવામાં આવશે, જેથી તરાઝુમાં વજન વધારી શકાય. 


(૨૩) દુરૂદ પઢનારને અલ્લાહની રહમત ચોતરફથી ઢાંકી લે છે. 


(૨૪) દુરૂદ પઢનાર રસૂલે ખુદા (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની 
સાથે જન્નતમાં એવી રીતે દાખલ થશે કે આપના ખભાની સાથે તેનો ખભો 
લાગેલો હશે. મતલબ કે એટલી નઝદીકી હાસિલ થશે. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [41] 


(૨૫) દુરૂદ પઢનાર જ્યાં મરી જાય છે, ત્યાં તે દુરૂદ મય્યિતને માટે 
ઈસ્તિગફાર કરે છે. 


(ર૬) દુરૂદ પઢનારના દિલમાં આપની મુહબ્બત વધતી જાય છે, મૌત 
વખતે સકરાત આસાન થાય છે. 


(૨૭) દુરૂદ પઢનારને માટે એક ફરિશ્તો મુકર્રર કરવામાં આવે છે, જે 
દુરૂદને તે ફરિશ્તો હુઝૂર પુરનૂર (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના 
રોઝા મુબારક ઉપર પેશ કરે છે. 


(૨૮) જે માણસ આપના રોઝા મુબારક પાસે દુરૂદ અને સલામ પઢે છે 
તે નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) સાંભળે છે અને તેનો જવાબ 
પણ આપે છે. 


(ર૨૯) જે માણસ મકાનમાં દાખલ થઈ ઘરવાળાઓને અસ્સલામુ 
અલયકુમ કહે છે અને તે પછી દુરૂદ પઢે છે તો તેના ઘરમાંથી રોઝીની 
તંગી દૂર થઈ જાય છે. 


(૩૦) જે માણસ દુઆ માંગવા અગાઉ અને પછી દુરૂદ પઢે છે તો તે 
દુઆ અલ્લાહ તઆલા સુધી પહોંચી જાય છે, કારણ કે દુરૂદ પઢનારનું દુરૂદ 
કબૂલ થઈને જ રહે છે, તો એના ઝરીઆથી દુઆ પણ કબૂલ થઈને જ રહેશે. 


(૩૧) દુરૂદ શરીફ અને કલિમહ પઢનાર જન્નતમાં શહીદોના નજદીક 
આબાદ હશે એટલે શહીદોના મકાનની પાસે જ એ દુરૂદ પઢનારનું મકાન 
બનાવી દેવામાં આવશે. 


(૩૨) દુરૂદ શરીફ પઢનાર દોઝખના પુલ સિરાત પર સાબિતકદમ 


ક લુ આપુ 


રહેશે અને પુલસિરાત ઓળંગતા તેઓના પગ ડગમગશે નહિ. 


નજ 


(૩૩) દુરૂદ શરીફ પઢનારને એટલો સવાબ મળે છે જેટલો સવાબ 
વીસ વખત જિહાદ કરવાથી હાસિલ થાય છે. 


(૩૪) અગર કોઈ વાત ભૂલી જાય છે તો દુરૂદ શરીફ પઢવાથી યાદ 
આવી જાય છે. 


(૩૫) જેની પાસે ખર્ચ કરવાને કંઈ જ ન હોય અને તે દુરૂદ શરીફ પઢી લે 


[42] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


તો તેને સદકાનો સવાબ મળે છે. 


(૩૭) દુરૂદ શરીફ પઢનાર કંજૂસ કહેવાતો નથી, કારણ કે રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાદુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું છે કે જે મારા ઉપર દુરૂદ 
પઢતો નથી તે બખીલ-કંજૂસ છે. 


(૩૭) જે મજલિસમાં દુરૂદ શરીફ પઢાય છે તો તે મજલિસની શોભા છે 
અને કિયામતમાં ચમકતું નૂર છે. 


(૩૮) હઝરત અનસ (રદિ.)ની હદીસથી રિવાયત છે કે હુઝૂર 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)નો ઈરશાદ છે કે જે કોઈ મારી ઉપર 
જામ્આની રાત્રે (જુમેરાતના સૂરજ ડુબવા પછી) યા જામ્આના દિવસે ૧૦૦ 
વખત દુરૂદ પઢી મોકલાવશે તો અલ્લાહ પાક તેની ૧૦૦ હાજતો પૂરી 
કરશે, જેમાંથી ૩૦ દુનિયાની અને ૭૦ આખિરતની. હિછટ/ 


દુરૂદ શરીફ ન પઢનારની બરબાદી 


(૧) હઝરત આયશા (રદિ.)ની રિવાયતમાં છે કે મેં એક દિવસ રિસાલતે 
મઆબ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)નો બેહદ નૂરાની અને રોશન ચહેરો 
જોઈને કહ્યું કે આપનો મુબારક ચહેરો કેવો નૂરાની છે. આપે ફરમાવ્યું, હે 
આયશા ! તેને માટે મોટી ખરાબી છે, જે આ નૂરાની ચહેરાને કિયામતમાં 
જોવાથી મહરૂમ રહે. મેં અરજ કરી : હુઝૂર, તે કોણ બદકિસ્મત ઈન્સાન 
છે, જે એ નૂરાની શકલને જોવાથી ય મહરૂમ રહેશે ? ફરમાવ્યું : બખીલ ! 
મેં અરજ કરી : બખીલ કોણ છે ? ફરમાવ્યું : જેણે મારું નામ સાંભળ્યું અને 
મારા ઉપર દુરૂદ ન પઢયું. 

(૨) તાજદારે મદીના (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : તે 


માણસ બરબાદ થાય કે જેની આગળ મારો ઝિક થાય અને તે મારા ઉપર 
દુરૂદન મોકલે. 


(૩) તેની નાક મટોડી સાથે લથબથ થાય કે જેણે આપ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)નું નામ સાંભળ્યું અને આપ પર દુરૂદ નહિ પઢયું. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [43] 


(૪) જે માણસ આપ ઉપર દુરૂદ મોકલવું ભૂલી ગયો તે જન્નતના 
રસ્તાથી આડો ફંટાયો. 


(૫) જેણે આપનું મુબારક નામ સાંભળ્યું અને આપ પર દુરૂદ નહિ પઢયું તો 
તેણે આપ ઉપર ઝુલ્મ કર્યો તેમજ તે અલ્લાહ તઆલાની રહમતથી દૂર છે. 


(5) સરદારે દો જહાં સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમની શાને અકદસ- 
પાક અઝમતની જે કોઈ એક વાર બેઅદબી કરે છે તો તેના ઉપર અલ્લાહ 
તઆલા બેહદ ગુસ્સે થાય છે. એટલું જ નહિ, પણ તે બેઅદબી કરનાર પર 
દસ લા'નતો ઉતારે છે. 


યા રબ્બિ સલ્લિ વ સલ્લિમ દાઈમન્‌ અબદન્‌ અલા હબીબિક ખયૂરિલ 
ખલ્કિ કલ્લિહિમ. (રુટ? -૨૬/% %5/%ન ન. ર૪૪ દ/રુ# 6જૂજ-#૧/ર?અ/// 


ઘણા જ મહત્ત્વના વીસ દુરૂદ શરીફ 


દરૂદ શરીફ-૧ દુરૂદે ઈબ્રાહીમ 


ટ નાઉ શ્ટૂનલ્૦ક્ફ 


નાં 
ત્રિ 


ઝ ડડ ડક ઈ ટ 


ફક 
કામે ક ૪ દ્વિ 
ધ દ્ધ ત ક 5. નિતિ દ્રિ 
થી 2 [ખન જ 
-” ત્ર દ્વ 9 ઈ છા 
શન 


[44] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 
«૫૦૮ 1 14.72 5 (૧% 
ઈશ્ટ%ઇક્છાક ઝટ 
દ્ર દ્ર 4 2 
*ઝઝ#ઝઝડડ ક્છાક! 


જ્જ 


હે અલ્લાહ ! અમારા આકા મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) 
પર રહમત નાઝિલ ફરમાવ જેવી રીતે કે તેં સય્યિદના હઝરત ઇબ્રાહીમ 
(અલૈ.) અને તેમની આલ-ઔલાદ પર નાઝિલ ફરમાવી. ખરેખર, તું જ 
વખાણને લાયક અને ્ગૌરવવંત છે. હે અલ્લાહ ! અમારા આકા મુહમ્મદ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) પર રહમત નાઝિલ ફરમાવ જેવી રીતે કે 
તેં સય્યિદના હઝરત ઈબ્રાહીમ (અલૈ.) અને તેમની ઔલાદ પર નાઝિલ 
ફરમાવી. ખરેખર, તું વખાણને લાયક અને ગૌરવવંત છે. (%૪/ર?? 


આ દુરૂદ શરૌફનું નામ દુરૂદે ઈબ્રાહીમ છે અને બધા દુરૂદ શરીફો 
કરતાં આ દુરૂદ શરીફ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. દરેક બુરુર્ગે આ દુરૂદ શરીફ સર્વશ્રેષ્ઠ 
હોવાની ભલામણ કરી છે. અલ્લાહના નેક બંદાઓએ પોતાની કિતાબોમાં 
આ દુરૂદ શરીફની ઘણી જ તાકીદ કરેલી છે. 'તશહ્હુદ''માં પણ આ દુરૂદ 
શરીફ પઢવામાં આવે છે. 


મુહદ્િસે દહેલ્વી હઝરત મૌલાના અબ્દુલ હક્ક સાહેબે પોતાની કિતાબમાં 
આ દુરૂદ શરીફની શ્રેષ્ઠતા વિષે દસ જેટલા અભિપ્રાયો દર્શાવેલ છે અને 
જાહેર કર્યું છે કે આ દુરૂદ શરીફની અફઝલિયત માટે જુદા જુદા અભિપ્રાયો 
કેવા છે તેની અફઝલિયત માટે હદીસ શરીફમાં સ્પષ્ટતા છે. તેની કેટલીક 
શરતો છે તથા કેટલા વખત તેને પઢવું તે વિષે મતભેદ છે. રસૂલુલ્લાટ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ને ખ્વાબમાં જોવાથી તેમણે જુદા-જુદા દસ 
દુરૂદ શરીફ લખ્યાં છે. આ અતિ મહત્ત્વના દુરૂદ શરીફ વિષે ““હબ્બુન 
નસીમ' 'ના તંત્રીએ દસ જેટલી વિગતો લખી છે. ““મુનાસિરુલ હસનાત''ના 
તંત્રીએ પણ દસ વિગતો લખી છે. અંતમાં અલ્લાહના બંદા-ગુલામ 
નકશબંદીએ ગુજરાતીએ પણ ઘણ। જ ચિંતન પછી કુલ વીસ જેટલાં દુરૂદ 
શરીફોનો સંગ્રહ કર્યો છે. આ ઘણા જ બ રકતવંત દુરૂદ શરીફની બરકતથી 
હઝરત શાહ વલીય્યુલ્લાહ સાહેબે (રહ્મતુલ્લાહિ અલયહ) રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ને ખ્વાબમાં જોયા હશે . 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [45] 


જ્યારે પણ આ દુરૂદ શરીફ પઢો ત્યારે બંને દુરૂદ શરીફો સાથે 
પઢવાં, તેનાથી ફક્ત એક જ દુરૂદ શરીક ગણાશે. 


દુરૂદ શરીફ-૨ : 


ઠાઠ,ડઇ,ડડ૦ડૂકડડ ઠર 


ભ ડરુજીન રકન નક હા 


42 


ક્હઠાકાક 4 69 


હે અલ્લાહ ! અમાર। પયગમ્બર મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ) પર અને તેમની આલ-ઓલાદ પર રહમત નાઝિલ કર. 


દુરૂદ શરીફ-૩ : 
42 ત; મ 7 છો ત ર. 


શિ ન્ન ક 
ઠ““હદઉર્ક.૭ક5ાપંગદઈડ 
કી ક ર ટ 
“હશ્કાશાઇ 


હે અલ્લાહ ! અમારા પયગમ્બર મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાદુ અલયહિ વ 
સલ્લમ) પર રહમત નાઝિલ ફરમાવ, જે કોઈ તેમના પર સલામ મોકલે 
અને જેટલા વખત દુરૂદ શરીફ મોકલે તેટલા વખત તેમના પર રહમત 
નાઝિલ ફરમાવ. ઉુંજ્જે નસ/૪/ 


[46] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


દુરૂદ શરીફ-૪ : 
ત ૮ 0ત ત દ્ર ૮2, 
2.૯ ૮22[૮.-“* 047 
ક 55*૫%ડ૦૭1 ૭ 


હે અલ્લાહ ! અમારા પયગમ્બર મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાદુ અલયહિ વ 
સલ્લમ) અને તેમની આલ-અવલાદ પર આપની શાન અને મરતબા 
પ્રમાણે રહમત નાઝિલ ફરમાવ. (%"//જૅરુજ ૯૪/૮7 


દરેક માણસના હોઠ ઉપર બે ફરિશ્તાઓ દુરૂદ શરીફની હિફાઝત 
માટે મૂકવામાં આવ્યા છે. જે ““લખેલા'' અથવા ““પઢેલા'”' દુરૂદ શરીફની 


હિફાઝત કરે છે. 


દુરૃદ શરીફ-પ : 


પ ક 46:65 5" 


7% 
4224 77147 
ક્વેક્ડ5% તિ 4 ક 
હે અલ્લાહ ! અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) 
પર તેમના લાયક અને શાન તથા મરતબા મુતાબિક રહમત નાઝિલ ફરમાવ. 


(હુંજ 7સ?%/ 


દુરૂદ શરીફ-૮ : 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [47] 


ઝક ક્કઈડડ૭ ટ 
શાહડ1 


હે અલ્લાહ ! તારી પ્રભાવશાળી અને ગૌરવપૂણ પાક ઝાતના 
મરતબા મુજબ અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) 
પર તારી રહમત વરસાવ અર્થાત્‌ નાઝિલ ફરમાવ. (ઝુન//ઝેરજ હસન/7 


દુરૂદ શરીફ-૭ : 


રૃ 
દાહ 5 વી! ઝક 
જ 2 પક્કડ તિ જ ન ન મ 
62 
ડિ ક નિ 9.4 4 51 ન 
દ્ર 62 દ્રિ વ 
શિન પ્ર ફીજી હડક હાહ 
કક * ફત દ્વિ 
મ્કૅદ્ડશ્ાઠડાદ 
હે અલ્લાહ ! તારા જ માટે બધા વખાણ છે. તારા મરતબા અને શાન 
મુજબ અમારા નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) પર તારી રહમત 
અને કરીમી નાઝિલ ફરમાવ અને અમારી સાથે પણ તેવો જ સુલૂક-વર્તાવ 
કર જે તારી પ્રભાવશાળી પાક ઝાતને લાયક હોય. ફક્ત તારી પાક 


ઝાતથી જ અમે ડરીએ છીએ, જેથી અમારા ગુનાહો માટે તું અમને માફ 
ફરમાવ અર્થાત્‌ અમારા ગુનાહ માફ કર. (%”#//જેરજ «૪ન/ત/7 


[48] તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


આ દુરૂદ શરીફ અત્યંત બ રકતવંતું છે. કર્ઝ નમાઝ બાદ તેને દર રોજ 
એક વખત નિયમિત પઢતાં રહેવું. આ દુરૂદ શરીફ પઢનારને અલ્લાહ 
તઆલા વીસ ગણો સવાબ આપે છે. 


દુરૂદ શરીફ-૮ : 


5૭5 હાદ 


હે અલ્લાહ ! તારી ખુસૂસી હિકમત પ્રમાણે અમારા નબી મુહમ્મદ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) અને આપની આલ-ઓઔલાદ પર તારી 
બેહતરીન-તસર્વશ્રેષ્ઠ રહમતની વૃષ્ટિ નાઝિલફરમાવ. (%સ્7/ને અ/ઈ*/7 


દુરૃદ શરીફ-૯ : 


ડ્ર્ઝ્ક પ,ડૂડ હ હૂ કહ 
દ 7 કા 


ડક, હડઇઈ 44% ક 
ક્ટ! 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [49] 


હે અલ્લાહ ! અમારા નબીએ ઉમ્મી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહઢિ 
વ સલ્લમ) પ૨, બધા પયગમ્બરો અને ફરેશ્તાઓ પર અને અવલિયાએ 
કકેરામ (રહ.) પર તારી હંમેશા કાયમ રહેનાર અમર-અગણિત રહમત 
નાઝિલ ફરમાવ. જુન//જરુજ હર૪-/૮/7 


દુરૂદ શરીફ-૧૦ : 


ક કડક ઇટ્ટૂઃ 6 હ કહ 
2 ટ 2 બડ કી 


દ્રિદ 


જ મર ડઝ દિ ર ન ત્ર ત્ર 
હ્ાક્કડડ૬/5 ્ધ્ક 
કહ કુબીીયદં જઇ 
ઠ્્ઇ -ખ જન ડી પ. 
હે અલ્લાહ ! અમાર। નબીએ ઉમ્મી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ) પર, બધા પયગમ્બરો, ફરિશ્તાઓ, અવલિયાએ કિરામ (રહ.) 


અને તેઓની સંખ્યા મુજબ તેઓ પર તારી શાન મુતાબિક રહમત 
નાઝિલ ફરમાવ. હુંજ 7સ?*%/ 


દરૂદ શરીફ-૧૧ : 


પ્ઝ્ક ઈષ્ટુંડ ૭ હ કફ 


5 
કત્લ દ્વ 

ત 4 5 (૮. * રષ 
“રઝ જદ) ૭ છૃઝ 
૮ તજ | “ટન દ્વ 


[50] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


ત્વિધ તત્વ કન 


35-__-4 હડ. દ્ર-22 
ક્હ્ડાછ્હ 


હે અલ્લાહ ! અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ) 
પ૨, તારા બંદાઓ પર, તારા નબી અને પયગમ્બર (સલ્લલ્લાહુ અલયહે 
વ સલ્લમ) કે જે ઉમ્મી છે તેમના પર, આપની બીવીઓ-ઉમ્મુલ મુઅમિનીન 
અને આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની આલ-ઓલાદ પર તારી 
મખ્લૂકની સંખ્યા મુજબ અને તારી રઝામંદી મુતાબિક તારા અર્શના વજન 
બરાબર અને તારા કૌલ મુજબ રહમત નાઝિલ ફરમાવ. 


(૪"//7ર% ૮૪૦/€/ 


દુરૂદ શરીફ-૧૨ : 


પક્કડ પ્ટૂ૦ હ વ કહ 
૬ “્ખ્્્ 


ક૨૦ ક 


_ 
ન 


જજ 17 2 
452259 «રાઇ જ ળું 
નુ 4_ દ 6-1 તુ «ત ન 2122 
ઈ હડ -2૫-ક -5359 


હે અલ્લાહ ! અમારા નળ મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ) 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [51] 


પર, તારા બંદા અને તારા રસૂલ, નબીએ ઉમ્મી આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વ સલ્લમ)ના કબીલા અને બીવીઓ--ઉમ્મુલ મુઅમિનીન અને આપની 
આલ--ઔલાદ પર તારી મખ્લૂકની સંખ્યા જેટલી અને તારી રઝામંદી 
મુજબ અને તારી પાક ઝાતની તારીફ કરતી અમર્યાદિત શાહી મુજબ 
રહમત નાઝિલ ફરમાવ. હુંજ્જે નર/%/7 


દુરૂદ શરીફ-૧૩ઃ 


ી 


્ર્ન્ક્ક્ઃ પન ૭ વ 
ક ની 


ક 


“વાજ 457 


હે અલ્લાહ ! અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ) 
પર અને અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની ઔલાદ 
પર તારી મખ્લૂકની સંખ્યા મુજબ અને તારી ખૂશનુદી મુજબ, તાર। અર્શના 
વજન પ્રમાણે અને તારી પ્રશંસા-તારીફ માટે જોઈતી અમર્યાદિત શાહી 
પ્રમાણે રહમત નાઝિલ ફરમાવ. હજ નસ/%/ 


દુરૂદ શરીફ-૧૪ 


, 
5૦ ૭ હ ક 


[52] તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


જનન 
૬4.-21[€ પટ /ન ર 1ન્ન્ ૫૩ “7 2 
પનન-વ્૯ પ૬ ૭ કન્‍્કન્‍ 


હે અલ્લાહ ! અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ) અને અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની 
આલ-ઓઔલાદ પર એવી રહમત નાઝિલ કર, જે તારી અસીમ- 
બેશુમાર રહમત વડે અનંતકાળ--આદિકાળ પર્યત બાકી રહે. 

(%સ્૪#જે ૪/ઈ૨// 


દુરૂદ શરીફ-૧૫: 


હે અલ્લાહ ! અમારા પાલનહાર-રઝઝાક ! અમારા નબી મુહમ્મદ 
(સલ્લલ્લાહુ અલર્યાહે વ સલ્લમ) પર અને અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહે વ સલ્લમ)ની ઓલાદ પર તારી રહમત નાઝિલ કર અને અમારા 
નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) અને અમાર। નબી મુહમ્મદ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની ઔલાદને જઝાએ ખૈર અતા ફરમાવ 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [53] 


અને આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના મરતબા અને દરજ્જાને 
મુનાસિબ આપના પર અલ્લાહની રહમત અને ખૂશનુદીની વર્ષા વરસજો. 
આમીન ! ઉિજ્જે નર/*%/ 


દરૂદ શરીફ-૧૮ : 


હે અલ્લાહ ! અમારા નબીએ ઉમ્મી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ) પર અને આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના 
કબીલા અને જવઝએ મુતહ્હરાત-પાક બીવીઓ ઉમ્મુલ મુઅમિનીન 
પર, આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની ઓલાદ અને 
ઘરવાળાઓ પર એવી રહમત નાઝિલ ફરમાવ, જેવી કે તેં 
સય્યિદના હઝરત ઈબ્રાહીમ અલય[હિસ્સલામ પર નાઝિલ ફરમાવી. 


(અબૂ દ/જૂદ/ 


[54] તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


દરૂદ શરીફ-૧૭ : 


ત્ર2 ૪% 
પ કત ન 1 
હ હડ ૬.૬૬ ઇડ૭ા 


જ 0. ડક , મ. જ જર મે મ 
ઈષ્ટ દ્વા હહ ડાક) ઇષ્ટ 


ત 7 


(નિ નિ જશ ત્ર સિ 
“કડ પડ ૭ હઉછ 
હઝપ્ધાઠં ક્છાકાઈડડદ્ 


9% ૬9.»-5& દ 
*્ખ્સ્્્ન્પ્ઝ્ન્ડ્ડા 


ત 


હે અલ્લાહ ! અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) 
પર અને અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના કબીલા 
પર રહમત નાઝિલ ફરમાવ, જેવી કે તેં સય્યિદના હઝરત ઈબ્રાહીમ 
અલયહિસ્સલામ અને સય્યિદના હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામના કબીલા 
પ૨ નાઝિલ ફરમાવી અને અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ) અને આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમના કબીલા પર એવી 
સલામતી નાઝિલ કર જેવી કે તેં સય્યિદના હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામ 
અને તેમના કબીલા પર નાઝિલ ફરમાવી હતી. 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [55] 


દુરૂદ શરીફ-૧૮ : 


દ્વિ જે દ્વિકી 
45% હૂ ડઝ ૭ 
ત્ર. 2 7ત્ર૮ ₹#.૬ 29-*6 [#2»[ 24 

ર 9 [ક4ડ 8228 
૭૪ કીડી થી ણ ડિ 
ત ર 222 

કદિ 
હોડ 


હે અલ્લાહ ! તાર। બંદા, નબી અને પયગમ્બર તથા અમારા નબી 
મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) અને આપના કબીલા પર તારી 
બેશુમાર રહમતની બારિસ નાઝિલ ફરમાવ અને તેમના પર તારી 
રઝામંદી અને સલામતી નાઝિલ ફરમાવ, તેમના દરજ્જા અને મરતબાને 
બુલંદ કર અને કિયામતના દિવસે તારી નઝદીકી હાસિલ કર. 


દુરૂદ શરીફ-૧૯ : 


[56] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


ડ્ર્ન્કઉ,ડૂન્‍્તઝઉડડ શક્ક! 
હઉ ,ડ ઉડવા 
કિ ધી પ 
પન પટ લ કઝ! 


કક ડ4ઠડ્ાદ્ડઠશક ક 
તા ન્ન 4) 
6££ ઇક હકઝાઝાઉઉ 


હે અલ્લાહ ! અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) 
પર અને અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાદુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની ઔલાદ 
પર તારી રહમત નાઝિલ ફરમાવ, જેવી કે તેં સય્યિદના હઝરત ઈબ્રાહીમ 
અલયહિસ્સલામ અને તેમના કબીલા પર નાઝિલ કરી અને અમારા નબી 
મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) પર અને આપની ઓલાદ પર 
સલામતી નાઝિલ ફરમાવ, જેવી કે તેં સય્યિદના હઝરત ઈબ્રાહીમ 
અલયહિસ્સલામ અને તેમની ઔલાદ પર નાઝિલ કરી. બેશક, તું જ 
પ્રશંસાપાત્ર-ઈઝઝતવાળો, ગૌરવશાળી અને કૃપાળુ-રહીમ છે. જે તેમના 
પર મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાદુ અલયહિ વ સલ્લમ) જેટલી વખત સલાત અને 
સલામ મોકલે અને જેઓ ગફલત ન વર્તે ત્યાં સુધી સલામતી અને રહમત 
નાઝિલ ફરમાવ. હિં*જે ૪ર૪?%/ 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


દુરૂદ શરીફ-૨૦: 


- 
ની કિ શ્ટૂ૦ ૭ હ જ 


ત્ર 
કા 


#ંઝઝાહક#કડ્ફટ 
ઈ હર555 જાડ પી તટ 
કાક ઇટૂન ૭ ઝડ 


* ન 


શ્*્” ક 79 - 
પણ ક ૦4.2 [૮ --7 4% દ્વ 
7 ૭૪2 મ 
ગ -” મી 
હાક દ, 
ડ/કણ પ હડ 4% 
ં નિ ક 2 ક ધા વિ 
દ “4 કડ પપ 
7 
હઝ હું ડાક) ઈંટ 
નિ -9 


[57| 


હે અલ્લાહ ! અમારા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) 
તારા બંદા અને પયગમ્બર પર રહમત નાંઝેલ ફરમાવ. નબીએ ઉમ્મી અને 


[58] તોઢહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની બીવીઓ-જવ્ઝએ મુતહ્‌હરાત 
અને ફરઝંદો પર રહમત નાઝિલ ફરમાવ, જેવી કે તેં સય્યિદના 
હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામ અને સય્યિદના હઝરત ઈબ્રાહીમ 
અલયહિસ્સલામની ઔલાદ પર રહમત નાઝિલ ફરમાવી. અમારા નબી 
મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) નબીએ ઉમ્મી અને અમારા નબી 
મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની આલ અને બીવીઓ--અઝવાજે 
મુતહ્‌હરાત અને આપની ઔલાદ પર ફઝીલત અતા ફરમાવ, જેવી કે તેં 
આખા જગતમાં સય્યિદના હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામ અને 
સય્યિદના હઝરત ઈબ્રાહીમ અલયહેસ્સલામની ઔલાદ પર નાઝિલ 


ફરમાવી. બેશક, તું પ્રસંશાપાત્ર અને સર્વશ્રેષ્ઠ છે. (ઝ-/સેરજ «૪/7 
ફઝીલત : 


(૧) જે કોઈ માણસ આ વીસ દુરૂદ શરીફ એક વખત પઢશે તો 
અલ્લાહ તઆલા તેને બસો ચાલીસ ગણો સવાબ આપશે અને તેનો મરતબો 
અનેકગણો કરશે અને અનેકગણા ગુનાહો માફ કરશે. 


(૨) જો કોઈ માણસ વધુ નેકીઓ કરવા ચાહતો હોય તો આ વીસ દુરૂદ 
શરીફોમાંથી કોઈ પણ એક દુરૂદ શરીફનો વિર્દ કરવો જોઈએ. વધુમાં જો 
કોઈ પણ માણસ નિર્યામિતપણે આ ૨૦ દુરૂદ શરીફો પઢવાનો અહદ કરી લે 
તો તેની બધી ઈચ્છાઓ-તમન્નાઓ પૂરી થશે. જો આ દુરૂદ શરીફોને 
એક જ વખત પઢવામાં આવે તો અલ્લાહ તઆલા પઢનારને બસો ચાલીસ 
ગણો સવાબ આપે છે તેમજ પઢનારનાં દરજ્જામાં વૃદ્ધે કરે છે અને તેના 
ગુનાહો માફ કરે છે. આ તો ઓછામાં ઓછો સવાબ છે. અલ્લાહ તઆલા 
ચાહે તો તેની વસીઅ-કરીમ વિશાળ રહમત વડે એનાથી પણ વધુ સવાબ 
આપે છે. (%/૬ુજ જુન, કઝ/૪#ન 7. ર૪%, દ/રુજ 6જૂજ-કંક/ ર?અ//7 


9૨૭ ૦6૦૦ તત 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [59] 


૪ પછ૭રાણ-૩ ૪ 


કુઅન શરીફ પઢવું 


''આ કુરબાન તો સર્વ જગત માટે બોધગ્રંથ છે.'” ઉઅ/ન થર? 


(૧) હઝરત ઉસ્માન (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 

વ સલ્લમથી રિવાયત કરે છે કે, ““સૌથી સારો માણસ તમારામાંથી તે છે 
કે જેણે કુર્બાન શરીફ શીખ્યું અને શીખવાડયું.'' (૪%/ર? ૪ર?#) 
(ર) હઝરત રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલર્યાહે વ સલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું, ““કુર્બાનની તિલાવત કર્યા કરો, એ તિલાવત તમારા માટે 


મ 


જમીનમાં નૂર છે અને આસમાન પર તમારા માટે સંગ્રહ છે.'' (ઈજ્જે /હે*૪/ન/ 


(૩) હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ રસૂલે 
અકરમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ““જ્યારે કોઈ માણસ 
સસિજદહની આયત પઢી સિજદો કરે છે તો શયતાન એક ખૂણે બેસી રડે છે 
અને કહે છે કે ““અફસોસ, ઈબ્ને આદમને સિજદાનો હુકમ થયો તો તેણે 
સિજદો કર્યો ને તેના પર જન્નત વાજિબ થઈ ગઈ અને મને સિજદાનો હુકમ 
થયો ને મેં ઇનકાર કર્યો તો મારા માટેજહન્નમનો હુકમ થયો. (%/સ્‍્કેજ # ર?#7 


(૪) હઝરત અબૂ ઉમામહ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ નબીએ 
કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ““કુર્બાન શરીફ 
પઢયા કરો, કારણ કે કિયામતના દિવસે કુરબાન શરીફ પોતાને પઢનારાઓની 
શફાઅત કરશે.”” (&જેજ ૪ર?૭/ 


(૫) હઝરત અબૂ ઉમામહ (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે ““બંદો અલ્લાહ તઆલાથી વધુ 
નજીક તિલાવતે કુર્બાનને કારણે જ થાય છે.'”' (જિર/કેઝ ૬ર?#/ 


(#) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને અબ્બાસ (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ 


(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે, 


[60] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


““કુર્બાન પઢનાર ઘડપણની કમજોરીથી સલામત રહેશે.'' (૯//*/ 


(૭) હઝરત સુહૈલ ઈબ્ને મુઆઝ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ 
નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું; 


“જેણે કુર્બાન પઢ્યું અને પઢી તે ઉપર અમલ કર્યો તો કિયામતના દિવસે 
તેના માં-બાપને એક તાજ પહેરાવવામાં આવશે, જેનો ચળકાટ સૂરજનાં 
તેજ કરતાં ય વધુ હશે. (અબૂ દ/જૂદ/ 


(૮) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને ઉમર (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે, 


““કિયામતના દિવસે કુર્બ7ાનના હાફિઝથી કહેવામાં આવશે, કુર્આાન 
પઢવું શરૂ કર અને દરેક આયત પર એક દરજો ઉપર ચઢતો ચાલ્યો જા, 
કુરાનની આખરી (છેલ્લી) આયત તારી આખરી (છેલ્લી) મંઝિલ છે.'” 

(રર/કેઝ ૪ર?૭/ 


(૯) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને ઉમર (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે, 


“જેણે કુર્બાન શીખ્યું તેણે નબુવ્વતને પોતાની ગોદમાં લઈ લીધી. ફક્ત 
એટલો તફાવત છે કે એના ઉપર વહી ઉતરતી નથી. સાહિબે કુર્બાન માટે 
એ લાયક નથી કે ગુસ્સો કરનારની સાથે પોતે પણ ગુસ્સો કરવા લાગે અથવા 
જાહિલની સાથે જહાલતની વાતો કરવા લાગે, કેમ કે એના સીનામાં કુર્ખાન 
મૌજુદ છે.'' (૪/કે%/ 


(૧૦) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને અબ્બાસ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ 
નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે, ““મારી 
ઉમ્મતનાં શરીફો તે છે, જેઓ કુર્બાનના હાફિઝ છે અને તે લોકો છે જેઓ 
રાતે ઊઠી અલ્લાહ તઆલાની ઈબાદત કરે છે.'' (જહ?) 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [61] 


કુરઆન શરીફની ખાસ-ખાસ સૂરતો 


અને આયતોની મહાન ફઝીલત : ૧ 
૦૦ છુટ 


બિસ્મિલ્લાહિરહમાનિરહીમ 
(શરૂ અલ્લાહના નામથી જે બેહદ મહેરબાન, મોટો રહમકર્તા છે.) 


મહાન ફઝીલતોઃ (૧)હદીસઃ હઝરત અતા (રદિ.) હઝરત જાબિર 
(રદિ.)થી રિવાયત કરે છે કે “બિસ્મિલ્લાહિરહમાનિર્રહીમ” નું 
આકાશમાંથી ઉતરાણ થયું, વાદળો પૂર્વ તરફ ભાગવા માંડયા, 
વિખેરાવા માંડયા, હવા થંભી ગઈ, દરિયા છલકાવા માંડયા એટલે 
કે તેમાં એક પ્રકારનું તોફાન વ્યાપી ગયું. પૃથ્વી પરનાં પ્રાણીઓનાં 
કાન સરવા બની ગયા. શયતાન પર આસમાનથી આગના અંગારા 
વરસ્યા. અલ્લાહ તઆલા પોતાની ઇઝઝતની કસમ ખાઈને કહે છે 
કે જે વસ્તુ પર મારું આ નામ પઢવામાં આવશે તેમાં બરકત થશે. 
“બિસ્મિલ્લાહ......'' પઢનાર જન્નતમાં જશે. 
(દુર્રે મન્સુર ભાગ-૧. તફસીરે ઇબ્ને કસીર ભાગ-૧, પેજ. ૨૨) 
(ર૨) ઇબ્ને મસ્ઊદ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે દોઝખ (જહન્નમ) 
ના ૧૯ જેટલા ફરિશ્તા છે. તેમનાથી નજાત-છૂટકારો મેળવવા માટે 


“બિસ્મિલ્લાહ......'' પઢતા રહો, કારણકે “બિસ્મિલ્લાહ......''નાં 
પણ ૧૯ શબ્દો છે. દરેક શબ્દ આ ફરિશ્તાઓના અઝાબથી બચવા 
માટે ઢાલ છે. (દુર્રે મન્સુર ભાગ-૧ પાના નં.૯) 


(૩) અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે કે , “બિસ્મિલ્લાહ......”” 
પઢનારને હું દોઝખની આગથી બચાવીશ. 


હઝરત ઇબ્ને અબ્બાસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે ઉસ્તાદે બચ્ચાને કહાં કે 


[62] તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


““બિસ્મિલ્લાહ...... 7? પઢો. ઉસ્તાદ તથા બચ્ચા અને માં-બાપ તેઓ 
દરેક જહન્નમ (દોઝખ)ના અઝાબથી આઝાદ લખવામાં આવે છે. 
ઉર જન્જુર જ/%-? ૪૪-જર-૯/ 


(૪) કેટલીક રિવાયતોમાં આવે છે કે તેનો પઢનાર મૌતની સખ્તી અને 
મુન્કર-નકીરનાં ડરથી બચેલો રહેશે. કબરમાંના અઝાબથી બચશે. કબરમાં 
તેનો વિર્દ નૂર બનીને હાજર થશે. પુલસિરાત ઉપર પસાર થતી વેળા 
““બિસ્મિલ્લાહ.....'' રોશની બની પાર કરવામાં સહાયભૂત થશે. 

(જ%ન૪૦૪//જેજન, ૮/ર% 6જૂ% %//સૅક /ડેસશ્જર ₹૯૯૦ ૪/૦ "-?2૪ 


(પ) જ્યારે મોમિન (ઈમાનવાળો) ““બિસ્મિલ્લાહ. ... .'' પઢે છે ત્યારે 
જન્નત તેને પોતાના તરફ બોલાવે છે. તેને પોતાના તરફ મોકલવા 
અલ્લાહ તઆલાથી દુઆ માંગે છે. (જ%ન૪૦૪/વેજન, ₹મ્ઝુલજઅ/રેફ/ 


(/રુ% 6જૂજ /3ેર*્જર ₹૯૯૦ ૪// 7. ₹29 


(£) હઝરત અકરમા (રદિ.)થી રિવાયત છે કે અલ્લાહ પાકે શાહી 
તથા કલમ પેદા કર્યા પછી કલમને લખવાનો હુકમ થયો. કિયામત સુધી જે 
બનનાર છે તે બધું જ લવ્હે મહફુઝ પર લખાયું, કલમે સૌ પ્રથમ 
““બિસ્મિલ્લાહિર્રડમાનિર્રહીમ'' લખ્યું. લોકોને સલામતીનો પયગામ 
આપ્યો. એ શરતે કે તેઓ ““બિસ્મિલ્લાહ...'' પઢતા રહે. સાતમા આકાશ 
પર જે માનવંતા લોકો છે તથા સફ બાંધી અલ્લાહની યાદમાં પરોવાયેલા 
મુકર્રબ ફરિશ્તા છે તે બધાનો જ મુખ્ય વિદ ““બિસ્મિલ્લાહ....'' છે. 
(5-૫૦૪//૧ જન, ૬*૪૯%અ/રેટ, દ/ર% 6જૂજ *//ઝૅેક /કેરેશ્જર ?૯૯૦ 

૪/૮ ન. ?29 

(૭) આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) ફરમાવે છે કે મારી 
ઉમ્મતના માણસો કિયામત સુધી ““બિસ્મિલ્લાટ.....'' પઢતા રહેશે. 
નામ-એ આ'માલ તોલવામાં આવશે ત્યારે તેની બરકતથી નેકીઓનું 
વજન અનેકગણું વધી જશે. 

(%-૦૪//જેજન, #ગ્જુલજઅ//રેઝ, દ/ર ૯ 6જૂજ %//તેક /3૪*%ર-?૯૯૦ 
૪/ન/ ૪. 27 


(૮) અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે કે, ““બિસ્મિલ્લાહ'' પઢતા રહો. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [63] 


તેના વડે મારી ઈતાઅત અને મારી બંદગીમાં પરોવાય જાવ. 
(ચુન્મટુ 7//જેજ/ન ₹ગ્૪ુવ્જઅ//રેટ, ઠ/રુજ 6જૂજ ૪//સૅક /ડેસશ્જર ₹૯૯૦ 
૪/-// #. ?27 


(૯) એક હદીસે કુદ્સી : 


હુઝુરે અકરમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે હઝરત 
જિબ્રઈલ (અલૈ.) કસમ ખાઈને આ હદીસ બયાન કરે છે અને એવી જ રીતે 
તે કસમ ખાઈને હઝરત મિકાઈલ (અલૈ.)થી બયાન કરે છે અને એવી જ 
રીતે તે કસમ ખાઈને ઈસરાફીલ (અલૈ.) ફરમાવે છે કે હે ઈસરાફીલ ! 


હું મારી ઈઝઝત અને બખ્શિશ, જલાલ અને કરમની કસમ ખાઈને કહું 
છું કે જે માણસ ““બિસ્મિલ્લાહિરરહમાનિર્રહીમ''ને સૂરએ ફાતિહા (અલ્સમ્દુ 
શરીફ) સાથે મેળવીને એક વખત પણ પઢશે તમે ગવાહ (સાક્ષી) રહો કે હું 
તેની જીભ (ઝબાન)ને બાળીશ નહે અને તેને દોઝખ (જહન્નમ)ના અને 
કબરના અઝાબથી પનાહ (બચાવી) આપીશ અને તેને કિયામતના અઝાબથી 
પનાહમાં રાખીશ. (રર ટકુક જજ/-/7 


એ જ અનુસાર અલ્લામા શેખ અકબર (રહ.) પોતાની કિતાબ 
“ફુતુહાત' 'માં ફરમાવે છે કે જ્યારે તમે સૂરએ ફાતિહા (અલ્ટમ્દુ શરીફ..) 
પઢો ત્યારે એક જ શ્વાસમાં ““બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ'' મેળવીને 
પઢો. (“જફઝ/ઈકે /જે/્જેલ્જ/હ... '”” ૪% ૪.-?૬5/ 


(૧૦) વુઝૂ કરવા પહેલાં “બિસ્મિલ્લાહ....'' પઢવાનો ફાયદો : 


રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું છે કે 
જેણે વુઝૂ કરતાં પહેલાં ““બિસ્મિલ્લાહ...'' નથી પઢયું તો તેનું વુઝ્‌ 
પરિપૂર્ણ (કામિલ) નથી થયું. (રિર/કેઝ ૨ર? જ/ગ-? ૪/૪ ન. 57 


ફાયદો : હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે જે માણસ 
વુઝૂ કરવા પહેલાં ““બિસ્મિલ્લાહ...'' નથી પઢતો તો તેનાથી ફક્ત તેના 
વુઝૂ કરવામાં જે ભાગ ધોવાયો છે તેટલા જ ભાગનાં ગુનાહ માફ થાય છે. 


પરંતુ જે માણસ ““બિસ્મિલ્લાહ. ..'' પઢીને વુઝૂ કરે છે તો તે માણસના 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [64] 


આખા બદન (શરીર)નાં ગુનાહો માફ થઈ જાય છે. #કેશક/ત ૬ર?) 
(૧૧) ખાવા પહેલાં “બિસ્મિલ્લાહ...'' પઢવાનો હુકમ 


હઝરત ઉમર ઈબ્ને અબી સલમા (રદિ.)થી રિવાયત છે કે મને રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે ““બિસ્મિલ્લાહ...'”' 

પઢીને જમણા હાથથી પોતાની આગળથી ખાવ. 
(ખર? ૨ર?ફ, ઝુ/્કેક ૨ ર?૭, /તેર/મેઝી ₹ર?ફ જ/ગ-ર ૪% -ન.-૭/ 


(૧૨) હુઝૂરે અકરમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, 


““બિસ્મિલ્લાહ...'' અલ્લાહ તઆલાનાં મુબારક નામોમાંથી એક 
ખાસ નામ છે. અલ્લાહ તઆલા અને ““બિસ્મિલ્લાહ...''ના દરમ્યાન 
એવી જ નઝદીકીનો તઅલ્લુક (સંબંધ) છે જેવી રીતે આંખની કીકી અને 
સફેદીનાં દરમ્યાન છે. 

(ઇસ, દ/રુ% ઉલૂક *//સેક /ડેસ*જર-?૯૯૦ ૫/ન ન. (૭) 


ન્‌ 


(૧૩) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને અબ્બાસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે 
જનાબ નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે, 


જે નેઅમતનાં શરૂઆતમાં ““બિસ્મિલ્લાહ...'' અને છેવટમાં 
““અલ્હમ્દુલિલ્લાહ'' પઢશે તો એ નેઅમત વિશે કિયામતમાં સવાલ 
થશે નહિ. (ઈબ્ને /હેબ્/ન7 


૧. 


(૧૪) જે માણસે ““બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ'' પઢી તો તેણે 
અલ્લાહ તઆલાને ૩૦૦૦ (ત્રણ હજાર) નામોથી યાદ કર્યા. 


અલ્લામા આલૂસી (રહ.) ફરમાવે છે કે અલ્લાહ તઆલાનાં ૩૦૦૦ 
(ત્રણ હજાર) નામો છે : 

૧૦૦૦ (એક હજાર) નામો ફરિશ્તાઓને જણાવ્યા. 

૧૦૦૦ (એક હજાર) નામો અમ્બિયા (અલૈ.)ને જણાવ્યા. 

૩૦૦ (ત્રણ સો) નામો તૌરેતમાં નાઝિલ થયા. 


૩૦૦ (ત્રણ સો) નામો ઝબૂરમાં નાઝિલ થયા. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [65] 


૩૦૦ (ત્રણ સો) નામો ઈન્જીલમાં નાઝિલ થયા અને 
૯૯ (નવ્વાણું) નામો કુર્બાન શરીફમાં નાઝિલ થયા. 


અને એક નામ પોતાની પાસે રાખ્યું છે તે કોઈને જણાવ્યું નથી. ફરી આ 
નામોનો અર્થ ““બિસ્મિલ્લાહ....''નાં ત્રણ શબ્દો ““અલ્લાહ,'' 
“રહમાન'' અને ““રહીમ''માં સમાવી દીધા. તો જેણે ““બિસ્મિલ્લાહ. ..'” 
પઢી તો તેણે અલ્લાહ તઆલાને ત્રણ હજાર (૩૦૦૦) નામોથી યાદ કર્યા. 


(ફસર ટહુલ ૦૩/ન? 


(૧૫) હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે આપ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે લોકો કલામે પાકની એક 
આયતથી ગાફિલ અને બેખબર છે. તે મારા અને સુલયમાન ઈબ્ને 
દાઉદ (અર્લે.) સિવાય કોઈના પર નાઝિલ નથી થઈ. તે આયત 
““બિસ્મિલ્લાહિરરહમાનિરહીમ”'” છે. 

(«કસર ઈબ્ને કર ભ/ગ-૨, કેન. ૬૯, દુર્રેજન્જુર ભ/ગ-૨ 9%--ં. ર૦) 


(૧૬) ઘરમાંથી નીકળતી વખતે : 


, ન ડ 
દ્વા «૨ જક? 1 - 
કક 
1557 
2. 9૭૦૫૫ 
દ્ર દિ 
જે માણસ ઘરમાંથી બહાર નીકળતી વેળા ““બિસ્મિલ્લાહિ તવક્કલતુ 
અલલ્લાહિ લા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત ઈલ્લા બિલ્લાહ'' પઢે તો અલ્લાહ ત રફથી 
કહેવામાં આવે છે કે મેં તારી હિફાઝત કરી લીધી અને તને તારો દુશ્મન 
શયતાનથી બચાવી લીધો. આ પઢવાથી જ શયતાન અલગ થઈ જાય છે. 


ભતિર/કેઝ થર?ફક ભ/ગ-ર ૧%-૨૮૦૪ 


(અલ્લાહ તઆલા આપણા બધાને જ અમલ કરવાની તૌફીક અતા 
ફરમાવે, આમીન) 


(૧૭) જ્યારે કપડાં ઊતારે તો ““બિસ્મિલ્લાહ. .''કહીને ઊતારે , જેથી 


[66] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


““બિસ્મિલ્લાહ....'' પઢવાના કારણે શયતાન એની શર્મગાહ તરફ 
જોઈ શકશે નહિ. (હિસ્ને હસીન) 


[૨] 
સૂરએ ફાતિહાની મહાન ફઝીલતો 


શેક ૭ા2-ઝકેઉ્કકે 
કન ડે 7”ક 11૨૪ 7 0૭% »ક-27 
છુટ૦હઝ ડક 


ગક 20 2૮ [| ઝર ક 
€છ૭રં%-% 2 ના ૦-્ઝ્ક્-* 
ઉકડડાઇ)ડડકડી 
દ્વિ સો “2૦૦22 ?, ।2 # પ૫ «4 ક» 
કાહ ૦હઝાકદકાડ,ડો 
ઝટઇઝક્ડ:ટઝ 
લ -2%દ 47.2 ક» 
(29) હ 6૭ પ્ટાઝન્ડત* 


અર્થ : અલ્લાહના નામથી (શરૂ કરું છું) જે ઘણો મહેરબાન (અને) 
રહમવાળો છે.સઘળાં વખાણો અલ્લાહ માટે છે,જે તમામ જગતોનો 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [67| 


પાલનહાર છે, જે ઘણો મહેરબાન (અને) રહમવાળો છે, કિયામતના 
દિવસનો માલિક છે. (હે અલ્લાહ !) અમે તારી જ ઈબાદત કરીએ છીએ 
અને તારાથી જ મદદ માંગીએ છીએ. તું અમને સીધો માર્ગ બતાવ, તે 
લોકોનો માર્ગ જેમના પર તેં કૃપા કરી. તેવાઓનો માર્ગ નહિ, જેમના પર 
તું ગુસ્સે થયો અને ન તો ગુમરાહોનો માર્ગ. (આમીન.) 


(૧) એક વખત સૂરએ ફાતિહા (અલ્હમ્દુ શરીફ) પઢવાનો સવાબ બે 
તૃતીયાંશ કુરબાન શરીફ પઢવા બરાબર (સવાબ મળે) છે. (૯/7 


(ર) ત્રણ વખત સૂરએ ફાતિહા (અલ્હમ્દુ શરીફ..) પઢવાનો સવાબ 
બે વખત કુર્બાન શરીફ પઢવા બરાબર (સવાબ મળે) છે. 
(₹#સ/રે ઝહર? જ/%-ર ૪/૪ ૪. 7? ૪/ 


(૩) હઝરત અબૂ સઈદ બિન મુઅલ્લા (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ 
નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ એક સહાબીથી ફરમાવ્યું, 
“હું તમને એક સૂરત શીખવાડું છું , જે સવાબમાં કુર્એાનની બધી સૂરતોથી 
મોટી છે. ત્યાર પછી તેમણે સૂરએ કાતિહાની તાલીમ આપી. 

(%%/ર? ૪ર? 


(૪) હઝરત ઉબય બિન કઅબ (રદિ.)થી જનાબ સરકારે દો આલમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ““અલ્લાહની કસમ ! સૂરએ 
ફાતિહા જેવી સૂરત ન તો તવરૈતમાં નાઝિલ થઈ, ન તો ઝબૂરમાં નાઝિલ 
થઈ, ન તો ઈન્જીલમાં નાઝિલ થઈ અને ન તો કુર્એાનમાં બીજી કોઈ સૂરત 
એના જેવી નાઝિલ થઈ. (“ર/મેઝ ૪ર?ફ/ 


(૫) હઝરત અનસ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, 


“સૂરએ ફાતિહા આખા કુર્અાનમાં સવાબ અને અજરની રૂએ 
અફઝલ છે.'” (ઈને /હેબ્જ/ન/ 


(£) નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે 
શયતાન ત્રણ મોકાઓ પર જેટલું રડયો એટલું કયારેય રડયો નથી : 


૧. જ્યારે મલ્ઉન ઠરાવી આકાશમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યો ત્યારે . 


[68] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


૨. જ્યારે નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ની પેદાઈશ 
થઈ ત્યારે અને 


૩. સૂરએ ફાતિહા (અલ્હમ્દુ શરીફ....)નું ઉતરાણ થયું ત્યારે. 
જુન્કતુ૪#/લેજન, ₹શ૪ુલ્ઝઅ/રેફ, દ/રુક ઉલૂ /હેસશ*્જર (૯૯૦ 
૪/ન ન. (૭) 


(9) એક વેળા હઝરત નબીએ કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમે 
ફરમાવ્યું કે અલ્લાહપાકે મને ૮૦ જેટલી ફઝીલતો તથા મરતબા આપ્યા છે. 
આટલી બધી ઈઝઝત માર। સિવાય બીજા કોઈ પયગમ્બરને આપવામાં આવી 
નથી. હું બેઠો હતો એવામાં હઝરત જિબ્રઈલ (અલૈ.) પધાર્યા. ફરમાવવા 
લાગ્યા કે હે અલ્લાહના નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ ! અલ્લાહપાક 
ફરમાવે છે કે મેં આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ ઉપર અમારી મુકદ્દસ 
કિતાબ “કુર્બાને પાક' ઉતાર્યું. એમાં એક સૂરહ એવી છે કે જો તે તૌરેતમાં 
હોત તો હઝરત મૂસા (અલૈ.)ની ઉમ્મતમાં કોઈ પણ કાફિર ન રહેત. 
બધા જ મુઅમિન બની જાત. જો આ સૂરહ ઈન્જીલમાં હોત તો કોઈ પણ તેનો 
મુખાલિફ તથા મુનાફિક ન હોત. જો આ સૂરહ ઝબૂરમાં હોત તો હઝરત 
દાઉદ (અલૈ.)ની ઉમ્મતમાં કોઈ પણ માણસ આતિશ પરસ્ત-અગ્તિપૂજક 
ન હોત ! તે સૂરહ સૂરએ ફાતિહા છે. સૂરએ ફકાતિહા કલામે મજીદમાં એટલા 
માટે નાઝિલ કરવામાં આવી કે તેની બરકતથી આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વ સલ્લમની ઉમ્મત કિયામત સુધી દોઝખની આગ તથા ભયંકરતા- 
હોલનાકીઓથી બચેલી રહે અને આ સૂરત પઢી અલ્લાહના બંદા સફળતા 
મેળવતા રહે ! 


હે અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ ! અલ્લાહપાકે 
સચ્ચાઈ તથા દોસ્તી સાથે આપને મબ્ઉસ ફરમાવ્યા. જો બધા જ દરિયાને 
શાહી બનાવી દેવામાં આવે, બધા જ ઝાડને કલમ બનાવી દેવામાં આવે 
અને સાતે ય આકાશ તથા જમીનને કાગળ બનાવી દેવામાં આવે. એ પછી 
દુનિયા નાશ પામે ત્યાં સુધી સૂરએ ફાતિહાની ફઝીલત લખવામાં આવે 
તો પણ તે પૂરી કરવી અશકય છે. 


આ મુબારક સૂરતમાં ૭ હર્ફ નથી. ““સે'' નથી, કારણ કે તે સુબૂરો- 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [69] 


હલાકતનો હર્ફ છે. સૂરએ ફાતિહા પઢનારાઓને સુબૂરો-હલાકતથી 
પાલો પડશે નહીં. '“જીમ'નથી, કારણ કે તે “જહન્નમ'નો પહેલો હર્ફ છે. 
સૂરએ ફાતિહા પઢતો રહેનાર જહન્નમમાં જશે નહીં. “ઝે' પણ નથી. સૂરએ 
કાતિહા પઢનાર ઝકકુમથી બચેલો રહેશે, ઝકકુમ થોર જેવો ઝેરીલો તથા 
કડવો ખોરાક જહન્નમી-દોઝખીઓને ખવડાવવામાં આવશે. 'શીન' નથી, 
કારણ કે સૂરએ ફાતિહા પઢનાર શકાવત-બદબખ્તી-હલાકતમાં સપડાશે 
નહીં. 'ઝોય' નથી, કારણ કે સૂરએ ફાતિહાનો વિર્દ કરનારને કબ્રની તારીકી- 
અંધકાર ઘેરશે નહીં. 'ફે' પણ નથી, કારણ કે સૂરએ ફાતિહા પઢતો રહેનાર 
અલ્લાહના ફિરાક-વિયોગથી પીડાશે નહીં. સાતમો ઢર્ફ “ખે' પણ સૂરએ 


ફાતિહામાં નથી, કારણ કે તેને પઢનાર દુતિયામાં બેઆબરૂ-જલીલ થશે નહીં. 


પીરો-મુર્શિદ હઝરત ખ્વાજા મુઈનુદીન ચિશ્તી અજમેરી (રહ.)એ 
ફરમાવ્યું કે સૂરએ ફાતિહામાં સાત આયતો છે. હઝરત ઈમામ નાસિર બસ્તી 
(રહ.)એ લખ્યું છે કે આ સૂરતમાં સાત આયતો છે. માણસના શરીરના ય 
સાત જેટલા ભાગ છે. જે કોઈ બંદો આ આયત પઢતો રહેશે તેના શરીરના 
સાતે ય ભાગને અલ્લાહ તઆલા સાત દોઝખની આગ તથા અઝાબથી 
મહફુઝ-સુરક્ષિત રાખશે. 


મશાઈખે તબકાત અને અહલે સુલૂકવાળાઓ લખે છે કે અલ્લાહ તઆલાએ 
આ સૂરતમાં ૧૨૪ જેટલા હુરૂફ મૂકયા છે. પયગમ્બરોની સંખ્યા ૧,૨૪,૦૦૦ 
(એક લાખ ચોવીસ હજાર) જેટલી છે. આ સૂરતમાં ૧,૨૪,૦૦૦ જેટલા 
અંબિયાઓના સવાબ જેટલો સવાબ સમાયલો છે. તેના દરેક હર્ફનો સવાબ 
૧૦૦૦ જેટલો, એ [હિસાબે ૧૨૪ હર્ફનો સવાબ ૧,૨૪,૦૦૦ જેટલો છે ! 


“ઝમાં પાંચ હર્ફ છે. નમાઝ પણ પાંચ વખતની ફર્ઝ કરવામાં 
આવી છે. જે બંદો આ પાંચ હર્ફ પઢતો રહેશે તે પાંચ વખતની નમાઝમાં 
રહી ગયેલી કમી-ખોટ તથા નુકસાનથી બચેલો રહેશે. તેની બરકતથી 
અલ્લાહ તઆલા આવી નમાઝ પણ કબૂલ કરી લેશે. 


પ્ર 
“દ્્ષન' માં ૩ હુરૂફ છે. અલ્હમ્દુના પાંચ હુરૂકોમાં આ ૩ હુરૂફ 
ઉમેરતાં તેની સંખ્યા ૮ની થાય છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પઢવાથી જન્નતના 
આઠ દરવાજા ઉઘડો જાય છે. 


[70] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


પું “કળ3#૭ ૦2 

ઉપ માં ૧૦ હુરૂક છે. અલ્હમ્દુ લિલ્લાહિ રબ્બિલ 
આલમીનના કુલ ૧૮ જેટલા હુરૂફ થાય છે. અલ્લાહ પાકે ૧,૮૦,૦૦ 
જેટલા આલમ પેદા કર્યા છે. તેને પઢનાર એ આલમ જેટલો સવાબ મેળવશે. 


5 દ્ર * ધિ ક 

છૂ22માં £ હુરૂફ છે. આગલા ૧૮ હુરૂફ સાથે તે મેળવતાં ર૪ 
જેટલા હુરૂફ થાય છે. અલ્લાહ તઆલાએ રાત--દેવસના ર૪ કલાક બનાવ્યા 
છે. મ થી અર્રહમાન સુધી પઢતાં ર૪ કલાકોના ગુનાહ માફ થાય છે. 

2 દ્ર 

બબક માં % હુરૂક છે. ત્યાં સુધી બધા મળીને ૩૦ ઠુરૂફ થાય 
છે. આ પઢનાર પુલસિરાતની ૩૦ હજાર જેટલા વરસોની મુસાફરી 
સરળતાથી પાર કરી જશે. 
* કષા 2૮૭ 
ઈઠ્રંઝ કહ ના ૧૨ હુરૂફ મેળવતાં ૪ર હુરૂફ થાય છે. તેનો 
અર્થ એ છે કે ૧૨ મહિનાઓ સુધી અલ્લાહ તઆલાની યાદમાં મશગૂલ 


રહ્યા. ૧૨ મહિનાના ગુનાહ અલ્લાહ તઆલા માફ કરશે. 


7 22૬4 હણ 
| ના આઠ જેટલા હુરૂફ છે. અહીં સુધી કુલ ૫૦ 


હુરૂક થાય છે. કયામતનો દિવસ ૫૦,૦૦૦ જેટલા વરસોની બરાબર હશે. 
આ સૂરએ પાક પઢનાર માટે ૫૦ હજાર વરસની મુશ્કેલીઓ આસાન બની જશે. 
ક 2૭462૮4 


બહક-૭ હણ 132માં ૧૧ હુરૂફ છે. પાછલા ૫૦ હુરૂફ મેળવતાં 
*૧ હુરૂફ થયા. અલ્લાહ પાકે આકાશ તથા જમીનમાં કુલ £૧ દરિયા પેદા 
કર્યા છે. આ સૂરહ પઢનારના નામ-એ આ'માલમાં £૧ દરિયાના પાણીના 
ટીપાં જેટલી નેકીઓ લખાશે અને એટલા જ ગુનાહ માફ કરાશે. 


પરુ 295 222,2 પ।1[# ૭2 ૬ 

બલ્ક રાઈ 5 ના ૧૭ હુરૂફ મેળવતાં ૮૦ હુરૂફ થયા. 
આ સૂરત પઢનારના નામ-એ આ'માલમાંથી ૮૦ જેટલા કોરડાની શિક્ષા 
રદ કરાશે. (શરાબ પીનાર માટે ૮૦ કોરડાની શિક્ષા વાજિબ છે.) 


કહ્ય પા .10 2205 જા ઈજિ નિજજાઇિગારી નન 

આમીન. આ ૪૪ જેટલા હુરૂફ છે. પાછલા ૮૦ હુરૃક સાથે તે 
મેળવતાં કુલ ૧૨૪ હુરૂફ થયા. દરેક હરફ માટે ૧૦૦૦ જેટલો સવાબ છે. તે 
હિસાબે ૧,ર૪,૦૦૦ના જોડના કુલ સવાબ ગણતાં તમામ પયગમ્બરોની 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [71] 


કુલ સંખ્યા જેટલો થાય છે. આ સૂરતનો વિદ કરનાર આ બધા 
પયગમ્બરોની સંખ્યા જેટલો સવાબ મેળવશે ! 


પીરો મુર્શિદ હઝરત ખ્વાજા મુઈનુદીન ચિશ્તી અજમેરી (રહ.)એ 

ફરમાવ્યું છે, 
એક વેળા હું અને હઝરત શેખ ઉસ્માન હારૂની (રહ.) સાથે મુસાફરી 
કરી રહ્યા હતા. દજલા નદીના કિનારે પહોંચ્યા ત્યારે અમને ત્યાં કોઈ 
હોડી-નાવ મળી નહીં. નદી પાર કરવી જરૂરી હતું. હઝરત ઉસ્માન હારૂની 
(રહ.)એ મને ફરમાવ્યું કે આંખો બંધ કરી લો, આંખો બંધ કરી પાણીમાં 
પગ મૂકતાં જ અમો સામેના કિનારે પહોંચી ગયા. મેં આંખો ઉઘાડી હઝરતને 
આટલી સરળતાથી નદી પાર કરી જવાનું કારણ પૂછયું. હઝરતે મને 
ફરમાવ્યું કે મેં પાંચવખત સૂરએ ફાતિહા પઢી, જેના કારણે આ મુશ્કેલ 
કામ આસાન બની ગયું, જે કોઈ બંદો આ સૂરત પઢતો રહેશે તો તેના મુશ્કેલ 
, કામ અલ્લાહ પાક આસાન ફરમાવશે, આમીન. (54/લુજ અ///રેડ?-/? 
(₹9ન્‍૨ * “૬/રુજ હજૂ” ૪//જેક, એ/જેજ ₹૯૯૨?/ 


[નોંધ :ઃ આગળની કિતાબ ““શવકે આખિરત'”' અને પરચામાં ભૂલથી 
હઝરત ખ્વાજા મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી અજમેરી (રહ.)ના નામની જગ્યાએ ભૂલથી 
હઝરત (મવ.) અશરફઅલી થાનવી (રહ.)નું નામ લખાય ગયું હતું. 
અલ્લાહ તઆલા છપાવનારની આ ભૂલને માફ કરે. સહીહ હઝરત 
ખ્વાજા મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી અજમેરી (રહ.)નું નામ છે.] 


[31 
સૂરએ બકરહની ફઝીલતો 


(૧) સૂરએ બકરહ પઢનારને જન્નતમાં તાજ પહેરાવવામાં આવશે. 
(જ૪૯૭/ 


(ર) હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે દરેક વસ્તુની એક ટોચ હોય છે. 


[72] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 
કુરબાન શરીફની ટોચ સૂરએ બકરહ છે. જાણે કે એ કુર્બ7ાન શરીફની 
““ખૂંધ'' છે. “તિ ર/મેઝ થર?ફ, ઈબ્ને /હેબ્%/ન) 


(૩) હઝરત અબૂ ઉમામહ (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે, ““સૂરએ બકરહ અને સૂરએ 
આલિ ઈમરાન'' પઢયા કરો. એ બંને સૂરતો કિયામતના દિવસે પઢનારા 
તરફથી ઝઘડો કરશે. એ સૂરતોને પઢવું અને યાદ કરવું બરકત છે. એને 
છોડી દેવું પસ્તાવો છે. જાદૂગરોની અસર એ બંને સૂરતો પઢનાર પર 
થઇ શકતી નથી. ખરેખર, એ બંને સૂરતો બે ચળકતી વસ્તુઓ છે. એમનાં 
પઢનારાઓ પર કિયામતનાં દિવસે છાયા કરશે. જાણે કે વાદળોનાં બે 
ટોળાં અથવા પક્ષીઓનાં બે ટોળાં. (કુ#્લેક ૬ર?ક, અહમદ) 


[૪] 


આયતુલ કુસીની ફઝીલતો 


બલ ઇવ 
ડ&કઝા“ડઝશકફ 
હ444“ક55,શડઉંઝ 
હડ બઠંપ્હડક-- 
4 ન્‍ફકઝાઝીજ્ક્ૃકઝ 


૮ 
- 


ક 
“ડદા૬*ક્ઈડ#ર 
4 ત્ર 35% 
22.99%: 2 ૦ 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [73] 


દ ૮ 


હક £ કજ 
ક ૯06 દ 72 ડઝ 7 તિ 
(₹88:?% 51) ૦ર 


(અર્થ ઃ અલ્લાહ તઆલા સિવાય કોઈ પણ મા'બૂદ નથી. તે સજીવ અને 
હંમેશા કાયમ રહેનાર છે. તેને ઝોકું કે ઊંઘ આવતી નથી. આકાશો અને 
પૃથ્વીમાં જે કાંઈ છે તે એનું જ છે. એવો કોણ છે જે તેની પરવાનગી વિના 
તેની પાસે કોઈની ભલામણ કરી શકે ? તે લોકોની આગલી અને પાછલી 
હાલતોને જાણે છે અને સૌ મળીને પણ તેના ઈલ્મમાંથી કોઈ ચીઝને પહોંચી 
(જાણી) શકતા નથી, પરંતુ જેટલું તે (જાહેર કરવા) ચાહે. તેની કુર્સી, 
આકાશો તથા પૃથ્વીથી વિશાળ છે અને તેના માટે એ બન્નેનું રક્ષણ કાંઈ 
ભારે નથી અને તે જ સર્વોપરી (અને) મહત્તાવાળો છે.) 


(૧) હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ઈર્શાદ ફરમાવ્યો : 


“દરેક ચીઝની કોઈ બુલંદી (ટોચ) હોય છે. કુર્બાનની ટોચ (શિખર) 
સૂરએ ““બકરહ'' છે અને એમાં એક આયત કુર્બાની આયતોની જાણે 
સરદાર છે. તે આયત ““આયતુલ કુર્સી'' છે.”” ”તિર/મેઝ થર?ફ) 


(ર) હઝરત અબૂ ઉમામહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ““જે માણસ દરેક ફર્ઝ નમાઝ 
પછી ““આયતુલ કુર્સી'' પઢશે તો એને જન્નતમાં દાખલ થવાથી મૌત 
સિવાય કોઈ ચીઝ રોકી શકતી નથી. અર્થાત્‌ તેના અને જન્નતનાં દરમ્યાન 
માત્ર મૌત જ આડરૂપ હશે. (મરતાવેંત તે જન્નતમાં દાખલ થઈ જશે.) 

(ન૪#ઈ, ઈબ્ને /હેબ%/ન, અલ અહ/ઈસુસ્સહ/-૯-૮૦ 


[74] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


(૩) જે માણસ રાતે સૂતી વખતે આયતુલ ડુર્સા પઢશે તો રાતભર 
શયતાન તેની પાસે આવશે નહિ. (%&વેજ ૪ર?) 


(૪) રાતે સૂતી વખતે આયતુલ કુર્સી પઢનાર માટે અલ્લાહ તઆલા 
તરફથી એક મુહાફિઝ યા સુરક્ષક ફરિશ્તો નિયુક્ત રહેશે અને તેની પાસે 
શયતાન આવશે નહિ. (જઝ/ર? ૪ર?ટ/ 


(૫) હઝરત ઉબય ઈબ્ને કઅબ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે જનાબ રસૂલે 
અકરમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, 


““અલ્લાહની કસમ ! આયતુલ કુર્સીની એક જીભ છે અને બે હોઠ છે .'' 


એ અર્શની પાસે અલ્લાહ તઆલાની પાકી બયાન કરી રહી છે. એ 
સર્વે આયતોની સરદાર છે. (અઠ, ઈબ્ને અજ ₹૧%/7 


(£) હઝરત અબ્દુલ્લાહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે જનાબ રસૂલે મકબૂલ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ““આયતુલ કુર્સી જે ઘરમાં 
પઢવામાં આવે છે તે ઘરમાંથી શયતાન નાસી જાય છે.” («//કે%/ 


(૭) ચાર વખત આયતુલ કુર્સી પઢવાનો સવાબ એક કુર્ખાન શરીફ પઢવા 
બરાબર (નો સવાબ) છે. .(#કરરે ૪૧//હેજુ રહજ/ન જ/ગ-? ૪/૦ 7. ?૨/ 


[પ] 
સૂરએ બકરહની છેલ્લી બે આયતોની 
મહાન ફઝીલત : 


ભક! 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


%%4કડણીકખતડદે 
[4૬5 ઝીપ ક 
દાજ વન ડન નન હ 
[ડઈંડશ્ઈઝડાઉ દડ) 5 
“ઇઝ ૪ દાદજાઈજાજ 
ઈશઉદકઉઇડ હડ 152% 
6 #) ૯) 


ગં 


[અર્થ : રસૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) તે ચીઝ (ફરમાન) પર 
ઈમાન ધરાવે છે કેજે આપના પરવરદિગાર તરફથી આપની ઉપર નાઝિલ 
કરવામાં આવી છે અને તમામ મુસલમાનો પણ (તેના ૫ર ઈમાન ધરાવે 
છે). દરેકે દરેક અલ્લાહ તઆલાને અને તેના ફરિશ્તાઓને અને તેની 
કિતાબોને તથા તેના રસૂલોને માતે છે. (અને તેઓ) કહે છે કે અમે તેના 


[76] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


રસૂલોમાંથી કોઈમાં પણ ફરક અને ભેદ કરતા નથી અને તેમણે સૌએ કહ્યું કે 
અમે (તારું ફરમાન) સાંભળ્યું અને તેને ખૂશીથી માની લીધું . હે અમારા પરવરદિગાર 
! અમે તારી બખશિશ ચાહીએ છીએ અને તારી જ તરફ અમારે બધાંએ પાછા 
ફરવાનું છે. અલ્લાહ તઆલા કોઈને પણ તેના ગજા ઉપરાંતની તકલીફ કે બોજ 
આપતો નથી. તેણે જે (સારી) કમાઈ કરી તો તેનો સવાબ તેના જ માટે છે અને 
તેણે જે (બુરી) કમાઈ કરી તો તેની સજા તેને જ ભોગવવી પડશે. હે અમારા 
પાલનહાર ! જો અમે ભૂલી જઈએ યા ભૂલચૂક કરીએ તો તું અમારી પકડ 
ફરમાવજેનહિ. હે અમારા પાલનહાર ! અમારા પર કોઈ સખત હુકમ મોકલજે 
નહિ, જેવી રીતે કે તે અમારી પહેલાંના લોકો પર તેં સખત હુકમ મોકલ્યા હતા. 
હે અમારા પાલનહાર ! અમારી ઉપર એવો બોજ નાખજે નહિ, જેને ઉપાડવાની 
અમારામાં શક્તિ નથી અને તું અમારાથી દરગુઝર ફરમાવ અને અમારી 
બખ્શિશ ફરમાવ અને અમારા પર રહમ ફરમાવ. તું જ અમારો માલિક છે 
તો કાફિરોના મુકાબલામાં અમારી મદદ ફરમાવ.] 


(૧) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને અબ્બાસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે એક 
દિવસ હઝરત જિબ્રઈલ (અલૈ.) હુઝૂરે અકદસ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમ)ની પાસે તશરીફ રાખતા હતા. એ જ સમય દરમિયાનમાં ઉપરથી 
એક ભારે અવાજ સાંભળી. આપે (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) આકાશ 
તરફ માથું ઉઠાવ્યું અને ફરમાવ્યું કેઆ આસમાનનો દરવાજો ખુલ્યો છે, જે 
આજથી પહેલાં કદી ખોલવામાં નથી આવ્યો. એમાંથી એક ફરિશ્તો ઊતર્યો. 
પછી ફરમાવ્યું કે આ ફરિશ્તો જમીન પર ઊતર્યો છે, જે આજથી પહેલાં 
કદી નથી ઊતર્યો. તે ફરિશ્તાએ આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ને 
સલામ કરી અને કહ્યું કે આપ ખૂશ થઈ જાઓ, એવાં બે (૨) નૂરને કારણે જે 
આપને અર્પણ કરવામાં આવ્યાં છે અને આપથી પહેલાં કદી કોઈ નબીને 
આપવામાં આવ્યાં નથી. એક, સૂરએ ફાતિહા અને બીજું, સૂરએ બકરહની 
અંતિમ આયતો (અર્થાત્‌ આમનર્રસૂલુ. ...થી સૂરહના અંત સુધી, જે ઉપર 
લખવામાં આવી છે.) ફરિશ્તાએ કહ્યું કે આ બંને નૂરમાંથી જે પણ ભાગ 
આપ પઢશો (જે દુઆ પર શામેલ છે) તો આપે માંગેલી અને આપે ઈચકેલી 
ચીઝ આપને જરૂર આપવામાં આવશે. (કુ#્લિક ૬ર?૭) 


ન 


(૨) એક હદીસમાં ઈરશાદ છે કે જે કોઈ માણસ રાતે સૂરએ બકરહની 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [77] 


અંતિમ બે આયતો (આમનર્રસૂલુ. . .થી સૂરહના અંત સુધી) પઢી લે તો 
આ આયતો એના માટે કાફી થઈ જશે. (જખ/ર? ₹.-ઝુટ્વિ% થ.) 


મતલબ કે દરેક પ્રકારની બુરાઈ, નુકસાન અને કષ્ટદાયક ચીઝથી 
એને પઢવાને કારણે હિફાઝત થઈ જશે. 


(૩) એક હદીસમાં ઈરશાદ છે કે હુઝૂરે અકદસ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિવ 
સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : સૂરએ બકરહનો અંતિમ ભાગ અલ્લાહ તઆલાની 
રહમતના ખઝાનામાંથી છે અને તેના અર્શની નીચે જે ખઝાનાઓ છે, તેમાંથી 
છે. આ તે ઉમ્મતને અર્પણ કરાયો છે, જેણે દુનિયા અને આખિરતની કોઈ 
ખેર એવી છોડી નથી, જેના પર એ શામેલ ન હોય. (એમાં દરેક ખૈર- 
ખૂબી, ભલાઈ, મદદ, રહમત અને મગફિરતનો સવાલ કરી લેવામાં 
આવ્યો છે.) #મેશ/તુલ મસ/%હ, દ/ર%? 


(૪) એક અન્ય હદીસમાં ઈરશાદ છે કે બેશક, અલ્લાહ તઆલાએ સૂરએ 
બકરહને એવી બે આયતો પર ખતમ ફરમાવી છે, જે મને તે મખ્સૂસ 
ખઝાનામાંથી આપવામાં આવી છે, જે અર્શની નીચે છે , જેથી તમે પોતે પણ 
એમને શીખો અને પોતાની અવરતોને પણ શીખવાડો, કારણ કે આ 
સાંગોપાંગ રહમત છે અને અલ્લાહ તઆલાની નઝદીકીનો સબબ છે 
અને દુઆ છે. (દરજ, (મેશ્કત થર?#: ૨૮૯૪ 


(૫) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને મસ્ઊદ (ર દિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ 
રસૂલે મકબૂલ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ““જેણે સૂરએ 
બકરહની છેલ્લી બે આયતો રાતે પઢી લીધી તે સર્વે બાબતોથી ફારિગ 
થઈ ગયો. ”” (કખર?, ઝુટ્છિક ૬ર?) 


(એટલે કે રાતની ઈબાદતો, આફતો અને શયતાન વગેરેથી.) 


(£) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને અબ્બાસ (રદિ.) ફરમાવે છે કે જનાબ 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ““સૂરએ ફાતિહા 
અને સૂરએ બકરહની છેલ્લી બે આયતો ““આમનર્રસૂલુ. ...''થી લઈ 
છેવટ સુધી બે નૂર છે, જે મારા અગાઉ કોઈ પયગમ્બરને આપવામાં આવ્યા 
નથી. જો કોઈ એક અક્ષર પણ એ બંનેમાંથી પઢશે તો તેને એ નૂર મળશે. 

(સહ મુ/સ્જેક ₹ર?#) 


[78] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


[૦1 
જામ્આના દિવસે સૂરએ કહફ પઢવાની 
મહાન ફઝીલત : 


(૧) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને ઉમર (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ 
રસૂલુલ્લાડ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, 


“જે માણસ જુમ્આના દિવસે સૂરએ કહફ (૧૫ માં સિપારામાં) પઢશે 
તો પઢનારનાં પગથી લઈને આસમાન (આકાશ) સુધી કિયામતના દિવસે 
નૂર ચમકતા હશે અને બંને જામ્અહના દરમિયાન જે ગુનાહો થયાં હશે તે 
માફ થઈ જશે.” (ઈબ્ઝે ૪૦૪૬૪૧૭૪ 


(ર) હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે જનાબ નબીએ 
કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું; 


““જે માણસે જામ્અહની રાતે (જુમેરાતે સૂરજ ડૂબવા પછી) સૂર-એ 
હામિમ દુખાન (રપ માં સિપારામાં) પઢી તો તેના માટે સિત્તેર હજાર 
(૭૦,૦૦૦) ફરિશ્તાઓ ““ઈસ્તિગફાર'' પઢશે તો તેનાં સર્વે (બધાં જ) 
ગુનાહો માફ કરી દેવામાં આવશે. (રિર/મેઝ ૪ર? 


[9] 
ષ્ાકપઝ-૦૫ ૪-4 110 
ટડ બહઝાડ#૦્ટકા 
54 ઝદ, 


હા 


0%- ૪3:૪9) 2 ટ ડચ 


તોહફ--એ-- દુન્યા વ આખિરત [79] 


2 દ્ર 12૮ ધી ક» 
બ્ભ્સ્્્* છુન્ગ્શ્ભન્‍્ન 
બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ 
(શરૂ અલ્લાહના નામથી જે બેહદ મહેરબાન, મોટો રહમકર્તા છે.) 


[૮] 


યાસીન શરીફની ફઝીલત 


હુઝૂરે અકદસ સલ્લલ્લાહુ અલય[હિ વ સલ્લમ ફરમાવે છે કે યાસીન 
શરીફ કુર્બ1ાન મજીદનું દિલ છે. યાસીન શરીફની તિલાવતથી દસ વાર 
કુરબાન મજીદ પઢવાનો સવાબ મળે છે. 


અલ્લાહ તઆલાએ આકાશો અને જમીન પેદા કરવાના એક હજાર વર્ષ 
અગાઉ “સૂરએ યાસીન શરીફ' અને “સૂરએ તાહા' ફરિશ્તાઓ સામે પઢી 
સંભળાવી. (યાસીન અને તાહા આ બંને હુઝૂરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમના મુબારક નામો છે.) અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના પ્યારા નબી 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમનું અને પવિત્ર કુર્એાનનું વર્ણન ફરિશ્તાઓ 
સામે કર્યું તો ફરિશ્તાઓ સાંભળીને કહેવા લાગ્યા કે જે ઉમ્મત પર આ સૂરતો 
ઉતરશે તેમજ જે એને દિલમાં યાદ કરી લેશે અને જે ઝબાનથી પઢશે તેઓ 
સર્વેના માટે મુબા ૨ડબાદી છે. (#કેથ#/ત ₹ર?%, ૪% : ?૮૭) 

હુઝૂરે પાક સલ્લલ્લાદુ અલયહિ વ સલ્લમે હઝરત અલી (રદિ.)ને 


ન 


ફરમાવ્યું કે હે અલી (રદિ.) ! સૂરએ યાસીન શરીફને પઢતા રહો, એમાં 
દસ બરકતો છે : 


(૧) ભૂખ્યો ભૂખ દૂર કરવા માટે પઢશે તો ભૂખ દૂર થશે. 
(ર૨) તરસ્યો તરસ દૂર કરવા માટે પઢશે તો તરસ દૂર થશે. 


(૩) લિબાસ વિહોણો માણસ પોશાક પ્રાપ્ત કરવાના ઈરાદે પઢશે તો 
અલ્લાહ તઆલા તેને પોશાક આપશે. 


જ જુ ડમ 


(૪) મર્દ અથવા ઓરત શાદી થવાના ઈરાદાથી પઢશે તો તેઓની 
ઇચ્છા પૂરો થશે. 


[80] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


(૫) બીકણ માણસ બીક (ડર-ખૌફ) દૂર કરવાના ઈરાદે પઢશે તો 
તેની બીક દૂર થશે. 


(£) બીમાર માણસ બીમારી દૂર કરવાના ઈરાદાથી પઢશે તો તેની 
બીમારી દૂર થશે. 


જ ને 


(૭) કેદી કેદમાંથી છૂટવાના ઈરાદાથી પઢશે તો તેને છૂટકારો મળશે. 


ક 3 ક 


(૮) મુસાફિર સફરમાં પઢતો રહેશે તો તેનો સફર આસાન થશે. 
(૯) ગમગીન માણસ પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા તેનો ગમ દૂર કરશે. 


(૧૦) જો કોઈ માણસ ખોવાયેલી વસ્તુ મળવાના ઈરાદાથી પઢશે તો તે 
ચીજ મળી જશે. (%/3 અ/રેક્-૪૪૪) 


સૂરએ યાસીન શરીફના આટ આટલા મહાન ફાયદાઓ જોતાં દર રોજ 
સવારે અને સાંજે એક એકવાર પઢવી જ જોઈએ અને જો આ ન થઈ શકે તો 
દિવસમાં કમથી કમ એક વાર તો જરૂર પઢી જ લેવી. (અલ્લાહ તઆલા 
અમલની તૌફીક આપે, આમીન !) 


(૧૧) હઝરત જુન્દુબ (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)»થી રિવાયત કરે છે કે, 


“'જેણે કોઈ રાતે સૂરએ યાસીન અલ્લાહ માટે પઢી તો તે બખ્શાઈ 
ગયો.”'” (જુઅત્ત ઈમ/ક મ//લેક) 


(૧૨) હઝરત અનસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે જનાબ નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે, ““જે માણસ કબ્રસ્તાને 
જાય અને “સૂરએ યાસીન શરીફ' પઢે અને તેનો સવાબ મર્હ્મીનને બખ્શી 
આપે તો અલ્લાહ તઆલા તે દિવસે મુર્દાઓનાં અઝાબમાં ઘટાડો કરી 
આપશે અને પઢનારને તે કબ્રસ્તાનમાંના મુર્દાઓની સંખ્યા બરાબર 
નેકીઓ મળશે.'' (તહૃત/જ..../ 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [81] 


[૯] 
સૂરએ હશ્રની અંતિમ ત્રણ આયતોની 
ફઝીલત 


સૂરએ હશ્રની અંતિમ ત્રણ આયતો નીચે ટાંકવામાં આવી છે. 
પ્રથમ ત્રણવાર આ તઅવ્વુઝ પઢે : 


4 ર ક ૬ હ 
છટઝહ્ાઇગાહ્ઇઝપુડક્ટા 


ત્રિઈ 


પછી નીચેની આયતો એકવાર પઢે : 


ખ્ટ્રાર£54)]5હ) કાકડ 
818૦92 હાદા ફડ 
ભડ“ ઝીશાક્ઝ 
'કકાટાડાકડઝઠઝનઠદ 
ઝટ ૦૮કાડકાડકટડ જ ક 
કડ હ્-:ડ8 ટાહઉ 
ફડદ5-2૮95ડ-%ડહુપ5 


22/47 
ી 


(₹%71:₹₹ ૪:૭3 કક) બે ને 


[82] તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


(અર્થ : હે અલ્લાહ ! જેના સિવાય કોઈ મા'બૂદ નથી, તે જ જાહેર અને 
છુપી વાતોને જાણનાર છે, તે કૃપાળુ અને દયાળુ છે. તે અલ્લાહ જેના સિવાય 
કોઈ મા'બૂદ નથી. તે જ બાદશાહ છે. પાક છે બધી એબોથી સલામત, 
અમન આપનાર, પનાહમાં લેનાર, ઝબરદસ્ત, મખ્લૂક ઉપર તાકાત 
ધરાવનાર, મોટાઈવાળો. અલ્લાહની ઝાત પાક છે તે ચીઝથી જેને લોકો 
શરીક ઠેરવે છે. તે અલ્લાહ વસ્તુઓ પેદા કરનાર , ખલકતને બનાવનાર , 
મખ્લૂકની સૂરત ખેંચનાર, તેના જ માટે સારા નામો છે. તસ્બીહ પઢે છે 
તેના માટે જે ચીઝ આસમાનમાં છે અને જે ચીઝ ઝમીનમાં છે અને તે જ 
મોટાઈવાળો અને [હિકમતવાળો છે.) 


ફઝીલત : હઝરત મઅકલ ઈબ્ને યસાર (રદિ.)થી રિવાયત છે કે નબીએ 
કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : જે માણસ સવારે 
ત્રણ વાર ““અઊઝુ બિલ્લાહિસ્સમીઈલ અલીમિ મિનશ્શયતાનિર્રજીમ'”' 
પઢશે, પછી સૂરએ હશ્રની છેલ્લી ત્રણ આયતો એક વાર પઢશે તો અલ્લાહ 
તઆલા તેના પર સિત્તેર હજાર ફરિશ્તા [નિયુક્ત ફરમાવી દે છે, જે સાંજ 
સુધી એના માટે ઈસ્તિગફાર કરતા રહે છે અને જો તે આ દિવસે મૃત્યુ 
પામશે તો શહીદ મરશે અને જો કોઈ આ પ્રમાણે સાંજે પઢી લેશે તો તેને પણ 
આ જ દરજ્જો પ્રાપ્ત થશે. અર્થાત્‌ સિત્તેર હજાર ફરિશ્તા સવાર સુધી તેના 
માટે ઈસ્તિગફાર કરતા રહેશે અને જો તે આ રાતે મરણ પામશે તો શહીદ 
તરીકે મરણ પામશે. (#કેઃ#ત ₹ર?ક* ?૮૮૦ 


[૧૦] 
કમ: 


«૮4 મ ક,”2-7 


પઝ્ગ્! 


નો ઝ- ઉં” ટ 
હ હક્ડ્ડ ડક 2916 
09 ર્જ મત્વા ક “કંકર ક. 12747 હટ) 5 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [83] 


૬૮ 4 7272722 2 
ભ૦હક્રપ૭5₹5 ભુલ 
(49717:1«છ) 

ફઝીલત : આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમે ફરમાવ્યું કે જે કોઈ 
ઉપરની ત્રણ આયતો સવારના સમયે પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા સિત્તેર 
હજાર ફરિશ્તા તેની હિફાઝત માટે મુકર્રર કરી આપશે અને સાતમા 
આસમાનથી એક ફારેશ્તો પોતાની સાથે લોખંડનો હથોડો લઈને ઉતરશે. 
જ્યારે પણ શયતાન તેના દિલમાં કોઈ બુરાઈ પેદા કરવા ઈચ્છશે તો તે 
હથોડાથી તેને મારશે, તેમજ પઢનાર અને શયતાન વચ્ચે સિત્તેર હજાર 
પડદા થઈ જશે. ઉપરાંત, કિયામતના દિવસે આ પઢનારને કોઈ હિસાબ કે 
અઝાબ થશે નહીં. (ડુ જય/- ભજ/%-૭) 


[૧૧] 


જે માણસ સૂરએ હદીદ, સૂરએ વાકિઅહ અને સૂરએ રહમાન પઢે છે 
તો તેનું નામ ““જન્નતુલ ફિરર્દાસ''માં રહેવાવાળાઓમાં પુકારવામાં આવે છે. 
(કઝ/ઈજે કુઅ/«, ૭ઝ/ઈજે અ/ '૪/%/? 


[૧ર] 
સૂરએ ““કદ્ર''ની ફઝીલત : 


[84] તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


અ ઝ૯કઝેછે 


ટતી 


દ્રિ ત્ર ક 
1 & શુ 
6 “પતા દ્વ [દરક €2 4,2 
ળ્ગ્ત્ ઉન)! નર ર મ્કિખ્બ્ટગ્ઝ 
દૂ 2૬? 
(*2:2£1:34.81) 9 ઝુ 


સૂરએ કદ્ર મક્કી છે અને તેમાં પાંચ આયતો છે. 


બેહદ કૃપાળુ, દયાળુ, અલ્લાહના નામથી 
(શરૂ કરું છું.) 


બેશક, અમે જ આ #કુર્બાન)ને શબે કદ્રમાં ઉતાર્યું છે. (૧) અને તને કંઈ 
ખબર છે કે શબે કદ્ર કેવી છે ? (૨) શબે કદ્ર હઝાર માસથી બેહતર છે. 
(૩) તે રાત્રે ફરિશ્તા અને રૂહ (જિબ્રઈલ) પોતાના પરવરદિગારના હુકમથી 
દરેક (નિર્માણ થયેલાં) મહાન કામ લઈ (પૃથ્વી ૫૨) ઉતરે છે. (૪) (તેમજ 
તે રાત્રે) સંપૂર્ણ સલામતી છે; તે (આખી) રાત પ્હો ફાટતાં સુધી 
(બરકતવાળી) છે. 


(૧) ચાર વખત સૂરએ કદ્ર પઢવાનો સવાબ એક કુર્ખાન શરીફ પઢવા 
બરાબરનો સવાબ મળે છે. 


(દ%૯%, જુસ્નદે અહમદન હ//શેય), ભ/ગ-૨, 9%-ન. ર૮ર7 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [85] 


[૧૩] 
સૂરએ ““ઈઝા ઝુલઝિલત''ની ફઝીલત : 
ફક પીળ નજ 
ટાઇ ઉ કે 


2 


ખરક 2-૩૭ 


ઇડી ડડ ન 


છર મી £4-૦ ૮૮ ય. “2૫ કઝ -7 ૮76 
૦3૮85 તક કિ 


(૭૬1:94.7૭0» 


સૂરએ ઝિલઝાલ મક્કી છે અને તેમાં આઠ આયતો છે. 
બેહદ કૃપાળ, દયાળુ અલ્લાહના નામથી (શરૂ કરું છં.) 


(૧) જ્યારે પૃથ્વીને તેના સખત આંચકાથી હલાવી નાખવામાં આવશે, 
અને પૃથ્વી પોતાના અંદરના બોજા બહાર કાઢી નાખશે. (૨) અને (આ 


[86] તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


સ્થિતિ જોઈ) માનવી કહેશે કે એને શું થઈ ગયું છે ? (૩) તે દિવસે 
પૃથ્વી પોતાના સર્વે (સારા-નરસા) સમાચાર વર્ણન કરવા લાગશે. 
(૪) કારણ કે આપના પરવરદિગારનો તેને એ જ હુકમ હશે. (પ) તે 
દિવસે લોકો જૂદા જાદાં ટોળાં થઈ જશે કે જેથી તેમને તેમની કરણી 
(નો બદલો) દેખાડવામાં આવે. (૮) તો જે કોઈ (દુન્યામાં) જરા સરખી 


જ. ગા વા 


ભલાઈ કરશે તેને તે (પ્રત્યક્ષ) જોઈ લેશે. (૭) અને જે કોઈ જરા સરખી 


નૂ 


બુરાઈ કરશે તો તેને પણ તે જોઈ લેશે. 


બે વખત સૂરએ ઝિલઝાલ પઢવાનો સવાબ એક કુર્ખાન શરીફ પઢવા 
બરાબર છે. (ર/ેઝ થર?# જ/%-ર ૪/-/ 7. ₹૭/ 


[૧૪] 
સૂરએ ““આદિયાત''ની ફઝીલત 
જ પ કે!” છ-પછ-કેલૂ ૫- ૭ 


દે રે 


* 129૦23૬ ડે જે ટક 272% ઝે “297 *1 12, 
ઝડ્ઝઈ૦્ઝકઝક૦્્ડ્ટષ-*ં 


બો 
ર રર 
ક રટે 
પ કો? પ૫ 
ડુ 
પ*- કષ 
કૂ જ 
ક 6ઝરેષ્ન 
છો 
સક 
િ કે પ્‌ 
ક્સ્રૃ 
હો પ્‌ 
દ ધક 
પ" ને 
0. ઊ્રેષ્વ 
1? 
પ્ત જ 


હરડ, ઝફ્હડકકહકઉઈક 


ફક 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [87] 


ગર 2 ટ નન ત ક ધ્ર નર ચરુ ૭ ટ? 
૦5ગ્ાહંપ#કબેદ્ક્ 
દૂ «૬* “272 _, 44૬ 
૦ક્ક્ઝઃકભ્છખઃપ 


(શ [:0₹1:1** ૯) 


સૂરએ આદિયાત મક્કી છે અને તેમાં અગિયાર આયતો છે. 
બેહદ કૃપાળ દયાળુ, અલ્લાહના નામથી (શરૂ કરું છું.) 


(૧) તે ઘોડાઓના સોગંદ જે હાંફતાં હાંફતાં દોડે છે. ફરી (પત્થર 
પર) ટાપ મારી અગ્નિ ઝારે છે, (૨) ફરી પ્રભાતના વખતે છાપો મારે 
છે, (૩) ફરી તે વખતે ધૂળ ઉડાવે છે , (૪) પછી તે વખતે (શત્રુઓની) 
ફોજમાં ઘુસી જાય છે. (૫) બેશક, માણસ પોતાના પરવરદિગારનો 
અતિ નાશુકો છે. (%) અને તેને પોતાને પણ એ બાબતની ખબર 
છે. (૭) અને તે ઘનની માયામાં બહુ જ પાકો છે. (૮) શું તેને તે 
વખતની ખબર નથી કે જ્યારે કબરોમાંથી મુરદાઓને કાઢવામાં 
આવશે ? (૯) અને જે કંઈ દિલોમાં છે તેને જાહેર કરવામાં આવશે. 
(૧૦) બેશક, તે દિવસે પણ તેમના પરવરદિગારને તેમ (ના હાલ)ની 
સંપૂર્ણ ખબર હશે. 


ફઝીલત : (૧) આ સૂરતને એક વખત પઢવાનો સવાબ છેલ્લા 
(પાછલા) પંદર (૧૫) સિપારા પઢવાબરાબર છે. (કસર ઈટક/ન? 


(ર) બે વખત સૂરએ ““આદિયાત'' પઢવાથી એક કુર્બાન શરીફ 
પઢવા બરાબરનો સવાબ મળે છે. 


(₹કર/રે જ૬//હેજુ રહ %/ન જ/%-? ૪/7 ન. (27 


[88] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


[૧૫] 
સૂરએ ““તકાસુર''ની ફઝીલત 


* પહ ઉલ ૪ કંજ ૫ »ે 
55 ડે 
મ્%હડાઈઈ ૬૭ 


ત ર્ત 5] 
પુ 


24૪265 ઈર 277546 #૬૩ ઇન્ડ »2₹(2૭4 
હશ 5૭૭% ૭5 


“ક» -૭2 જ! 


હકક “ઈઈહત્ાહઇઝહન કર 
8 શખ ###હઇઇફહડ્ડ# 


2૦૦. 


-કકઇછુદી્.-૪૪ 


કી 


સૂરએ તકાસર મક્કી છે અને તેમાં આઠ આયતો છે. 
બેહદ કૃપાળુ, દયાળુ અલ્લાહના નામથી (શરૂ કરું છું.) 


(૧) (માલના) વધારાનો લોભ તમને (આખિરતથી) ગફલતમાં 
રાખે છે , અહિંયા સુધી કે તમે કબ્રસ્તાનમાં પહોંચી જાઓ છો. (ર) પણ કંઈ 
નહિ, તમે બહુ જલ્દી (કબરમાં જતાં જ) જાણી લેશો. (૩) ફરી પણ કંઈ 
નહિ, તમે બહુ જલ્દી જાણી લેશો. (૪) કંઈ નહિ, જો તમે યકીની રીતે 
જાણી લેત (તો આમ ગફલતમાં ન પડત.) (૫) ખચીત્‌ તમે જહન્નમને 


ક. જુ. 


અવશ્ય નિહાળશો, (%£) પછી તમે તેને યકીનની આંખે અવશ્ય જોઈ લેશો. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [89] 


(૭) પછી તે દિવસે તમને સૌને (દુન્યાની) નેઅમતો વિષે જરૂર 
પૂછવામાં આવશે. 


ફઝીલત : સૂરએ ““તકાસુર'' એક વખત પઢવાનો સવાબ ૧૦૦૦ 
(એક હજાર) આયતો પઢવા બરાબર છે. આ સૂરતનું કબ્રસ્તાનમાં પઢવું 
સુન્નત છે. (જ૧૯૭ઝ, /જે?%/7 ૬ર? ૪%. ?₹૯૮/ 


[૧૦] 
સૂરએ ““કાફિરૃન''ની ફઝીલત : 


સૂરએ કાફિરૂન મક્કી છે અને તેમાં છ આયતો છે. 


1૭. 


છદ. -૧૪ે 


ર્ર 


9#*સત2 ૮ 2 222% કઝ 1 ક ઝક જાકીર 25 
ઝાઝહડ 5655 “3 
?ન્ઝ્.2 2? ક 6૬% [2૮7૪2 ઝર ઝ 
“ડૉકટાકઝ#ઈઇજઉડ્ટાપહકઝટ 


1.272 ક» કદ 2. 2 227 
(૧1:૦3 / 0 છઠ્ંઉક્ ૦૫૭ 


હોઈ 


(અર્થ : બેહદ કૃપાળુ-દયાળુ અલ્લાહના નામથી શરૂ કરું છું) 

અય મુહમ્મદ ! તમે કહો છો કે હે કાફિરો ! 

(૧) જે મૂર્તિઓને તમે પૂજો છો તેને હું નથી પૂજતો ! (૨) અને ન તમે તે 
અલ્લાહને પૃજો છો જેને હું પૂજાં છું ! (૩) આજે મારે ન તે મૂર્તિઓને 
પૂજવી છે જેની તમે પૂજા કરો છો. (૪) અને ન તમે તે અલ્લાહને પૂજ્યો 
જેને હું પૂજાં છું ! (૫) તમારા માટે તમારો માર્ગ અને મારા માટે મારો માર્ગ 
(રસ્તો) ! 


[90] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


ફઝીલત : (૧) સૂરએ ““કા[ફેરૂન'' એક વખત પઢવાથી ચોથા ભાગનું 
કુરબાન શરીફ પઢવા બરાબર સવાબ મળે છે. ભર/મેઝ ૪ર?#/7 


(ર) સૂરએ ““કાફિરૂન'' ચાર વખત પઢવાનો સવાબ એક કુર્ખાન 
શરીફ પઢવા બરાબર (નો સવાબ મળે) છે. 


(“તેર/જેઝ ર?ફ, જ/%-ર, ૪/૦/ ન. ??૭/ 


[૧૪] 


સૂરએ ““ઈખ્લાસ''ની મહાન ફઝીલતો : 


જ | પહ કેઉ'' ૪ કડી કઃ ઊ ૪૫૫ » 
નર્ક --!હુી હક્ક 29 


2.7 


હંઝઝકપ૦હડકાઇા( ઠડા 
(“*૬:7₹1:।₹(8100) સક ક પી દ 


કુલ કહુવલ્લાછુ અહદ, અલ્લાઢટુસ્સમદ, લમ યલિદ્‌ 
વલમ યૂલદ, વલમ યકુલ્લટૂ કુડ્‌વન અહદ. 
પે ૨૪ «૦ 


(અર્થ : હે નબો (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ !) આપ ફરમાવી 
દો કે તે અલ્લાહ એક જ છે. અલ્લાહ સૌથી બેનિયાઝ છે અને સૌ તેના જ 
મોહતાજ છે. ન તેની કોઈ અવલાદ છે અને ન તે કોઈની અવલાદ છે 
અને તેના સમાન કોઈ જ નથી.) 


(૧) હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ એક માણસને “કુલ હુવલ્લાહુ અહદ” 
પઢતાં સાંભળી ફરમાવ્યું; 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [91] 


““એના પર વાજિબ થઈ ગઈ.'' કોઈએ પૂછયું, ““શું વાજિબ થઈ 
ગઈ ?'' તો જવાબમાં રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાદુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું કે ““જન્નત વાજિબ થઈ ગઈ.” (જુઅળ/ ઈમ/% %//જેક/ 


(ર) હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)એ એકવાર ફરમાવ્યું, ““લોકો ! એકઠા 
થઈ જાવ, છું તમારી પાસે કુર્બાનનો ત્રીજો ભાગ તિલાવત કરીશ.'” જ્યારે 
લોકો ભેગા થઈ ગયા તો તેમણે સૂરએ “કુલ હુવલ્લાહુ અહદ'' પઢીને 
સંભળાવી અને ફરમાવ્યું કે એ કુર્બાનનો ત્રીજો ભાગ છે. (%/કે% ૬ર?) 

(૩) હઝરત અબૂ દરદા (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું; ““અલ્લાહ તઆલાએ 
કુર્બાનના ત્રણ ભાગ કર્યા. એક ભાગ તેમાંથી “કુલ હુવલ્લાહુ અહદ” છે. 

(%&જક ₹ર?૭/ 


(૪) હઝરત અબૂ એયૂબ (રદિ.) જનાબ રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહુ 


અલયહે વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે જેણે “કુલ હુવલ્લાહુ અહદ' 
પઢી તેણે કુર્બાનનો ત્રીજો ભાગ પઢયો. (જુ&્જેક ૪ર?૭/ 


(૫) હઝરત આયશા (રદિ.) ફરમાવે છે કે એક સહાબી (રદિ.) નમાઝની 
દરેક રકાતમાં ““કુલ હુવલ્લાહુ અહદ'' પઢયા કરતા હતા. એમનાથી પૂછયું 
તો તેમણે કહ્યું, ““હું એ સૂરતને ચાહું છું.'' ફરમાવ્યું ““અલ્લાહ તઆલા 
પણ તમને ચાહે છે.'” (%૪/ર?, ઝુ/જેજ ₹ર?#/ 

(£) હઝરત આયશા (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)થી રેવાયત કરે છે કે તેમણે ફરમાવ્યું, ““કુલ હુવલ્લાહુ 
અહદ''ની મુહબ્બત તમને જન્નતમાં દાખલ કરશે. (“રહ ઝં ૬ર?) 


(૭) હઝરત અનસ (રદિ.) ફરમાવે છે કે જનાબ રહમતે આલમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ““જેણે ૨૦૦ વાર (બસ્સો 
વખત) ““કુલ હુવલ્લાહ'' પઢવાનો વજીફો કરી લીધો તો તેના ૫૦ (પચાસ) 
વરસના ગુનાહો માફ થઈ ગયા, પણ કર્ઝ નહિ. (ર/ેઝ ૬ર?૭/ 


એક રિવાયતમાં ૧૦૦ વાર અને એક રિવાયતમાં ૫૦ વારનો પણ 
સવાબ લખાયો છે. 


[92] તોહ#-એ- દુન્યા વ આખિરત 


(૮) એ મુબારક સૂરહ એવી છે કે એને એક વખત પઢવાથી આખા 
કુર્બાનના ૧/૩ (પોણું) પઢવા બરાબર સવાબ છે અને ત્રણ વખત પઢવાથી 
આખા કુર્ખએાન પઢવા બરાબર સવાબ મળે છે અને દસ (૧૦) વખત 
પઢવાથી એક મહેલ જન્નતમાં તૈયાર થાય છે. એને હંમેશા પઢનાર ઈમાન 
ઉપર મરે છે. ટૂંકમાં એનો સવાબ બેહદ છે. (₹%#ઈઝે અથર/કહ/ 


(૯) હઝરત અબ્‌ ઉમામહ (રદિ.)થી રેવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) તબૂકમાં હતા કે જિબ્રઈલ (અલૈ.) 
આવ્યા. એમની સાથે ૭૦ હજાર ફરિશ્તાઓ પણ હતા. હઝરત જિબ્રઈલ 
(અર્લે.) બોલ્યા, ““મુઆવિયહ બિન મઆવિયહ''ના જનાઝા પર 
હાજર થાઓ. જનાબ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ બહાર 
નીકળ્યા. જિબ્રઈલ (અલૈ.)એ પોતાની પાંખ પહાડ પર રાખીને તેઓ 
ઝૂકી ગયા. જનાબ રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ 
મદીના જોયું ને ફરિશ્તાઓની સાથે મુઆવિયહ (ર દિ.)ના જનાઝાની 
નમાઝ પઢી. ફરી પૂછયું હે જિબ્રઈલ (અર્લે.) ! મુઆવિયહ એ મરતબે 
કઈ રીતે પહોંચ્યા? 


જિબ્રઈલ (અર્લે.)એ ફરમાવ્યું ““કુલ હુવલ્લાહુ અહદ''ને ઊભા કે 
બેસીને, સવારી પર કે પગપાળા દરેક હાલતમાં પઢવાથી. 
(જઝ/ઈઝે અજરહજહ/ 


(૧૦) જો કોઈ ઘરમાં જતી વેળા એ સૂરત પઢશે તો તંગી દૂર થઈ 
રોઝી બહોળી થશે, ઈન્શા અલ્લાહ. (૧%/ઈફે અ#ર/#કટ/ 


(૧૧) જે માણસ મૌતની બીમારીમાં સૂરએ ઈખ્લાસ (કુલ હુવલ્લાહ) 
પઢશે તો કબ્રના હિસાબથી બચી જશે. ફરિશ્તાઓ એને પોતાની પાંખો 
ઉપર ઉઠાવી પુલ સિરાત પાર કરાવી દેશે ને તે જન્નતમાં જઈ પહોંચશે. 

(ઈમ/% 9૯૬/૯ઈન ઝુ (રહ.»-7 /૮/જ નઝસ્ઝુદૂર # ૬/૯ કુજૂર/ 


(૧૨) સૂરએ ઈખ્લાસ (કુલ હુવલ્લાહું અહદ.....) સવાર-સાંજ 
પઢવાથી શક-વહેમ અને યકીન બગંડવાથી સલામત રહેશે. 
(જઝ/ઈઝે અજર/કેર૭/ 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [93] 


(૧૩) હઝરત અલી (રદિ.)થી રિવાયત છે કે જનાબ નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે, ““જે માણસ કબ્રસ્તાને 
જઈ ૧૧ વખત સૂરએ ઈખ્લાસ (ફુલ હુવલ્લાહ) પઢીને તેનો સવાબ 


૧ “૫ જૂ ભુ 


(જુને દ/ર કલન?) 


(૧૪) ત્રણ વખત સૂરએ ઈખ્લાસ (કુલ હુવલ્લાહ શરીફ) પઢવાનો 
સવાબ એક કુર્ખાન શરીફ પઢવા બરાબર મળે છે. 
(૧%/ર? ૪ર/# જ/%-ર ૪/« «. ૭૪૦, ઝ/સ્કે% ₹ર?ક જ/%-? 9%. ર૭?/ 


[૧૮] 
સૂરએ ““ફલક'' 


સૂરએ ફલક મદની છે અને તેમાં પાંચ આયતો છે. 


જમતા ટ યવ 
હબહછાકડઇ૦૭ડફુઝર્ડટટ 
ઉષ્રજાઉુડડ ડક ઉડ્કઇહડ; 5 


* હ ફટ. ત્રિ 
(€.*,/:9₹1:166ધ) 65-550319-પઝગ&5 


દ્વિ ્ાદ્ધ ત્ર 


બેહદ કૃપાળ, દયાળ અલ્લાહના નામથી (શરૂ કરું છું.) 


(૧) (હે નબી !) આપ ફરમાવી દો કે પ્રભાતના માલિકનો આશરો લઉં 


[94] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


ક. જ. 


છું, દરેક વસ્તુની બુરાઈથી જે તેણે બનાવી છે. (૨) અને અંધારી રાતની 
બુરાઈથી, જ્યારે કે તે આવી જાય. (૩) અને (પઢી પઢીને દોરાની) ગાંઠો 
પ૨ (જાદૂની) ફૂંક મારનારીઓની બુરાઈથી, (૪) અને ઈર્ષા કરનારની 


મ 


બુરાઈથી (આશરો લઉં છું) જ્યારે કે તે અદેખાઈ કરે . 


(૧૯) 
સૂરએ દર “નાસ' ન 


સૂરએ નાસ મદની છે અને તેમાં છ આયતો છે. 
* [1% ઝેર જ ઝાડને 1૫. ૭ 


ઉકા ક-ઝઝેઉ્ે કે 


શ] છ %પ્મહ 4૦ ઝડ 
ક કકે સ કકક ક 1% 
ત છધ્ન્ક્ન નિશ 5. બયા 


દ. ક. ક 2 ક. 
90512199 22% 


(*૭ 41:6૪) 


બેહદ કૃપાળ, દયાળુ અલ્લાહના નામથી (શરૂ કરું છું.) 


(૧) (હે નબી !) આપ ફરમાવી દો કે હું લોકોના પરવરદિગાર, લોકોના 
બાદશાહ, (૨) લોકોના મઅબૂદનો આશરો લઉં છું. (૩) વસવસા નાખનાર, 
સંતાઈ જનાર (શયતાનની બુરાઈથી). (૪) જે લોકોના દિલોમાં વસવસા 
નાખે છે. (૫) (પછી તે વસવસો નાખનાર) જિન્નાતમાંથી હોય કે 
મનુષ્યોમાંથી. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [95] 


““કુલ અઊઝુ બિરબ્બિલ ફલક'' અને 
““કુલ અઊઝુ બિરબ્બિન્નાસ''ની ફઝીલતો : 


(૧) હઝરત ઉકબહ ઈબ્ને આમિર (રદિ.)થી રિવાયત છે કે જનાબ 
નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે, 

“શું હું તમને એવી બે સૂરતો શીખવું કે જે ઉત્તમ છે ?'' ફરી તેમણે 
“કુલ અઊરુુ બિરબ્બિલ ફલક અને કુલ અઊઝુ બિરબ્બિન્નાસ'' તેમને 
શીખવાડો ફરમાવ્યું કે, 


““આજ સુધી કોઈએ એના જેવા શબ્દો સાથે પનાહ લીધી નથી.” 
(અજ £/જૂઠ ₹ ર?#/ 
(ર) હઝરત ઉકબહ ઈબ્ને આમિર (રદિ.)થી રિવાયત છે કે જનાબ 
નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું કે, 
“જો તમારાથી બને તો એ સૂરતોને કોઈ નમાઝમાં છોડી ન દેશો.” 
(ઈશ /હેબ્જ/ન/ 


(૩) આ બંને મુબારક સૂરતોને અસરની નમાઝ પઢવા પછી ૧૩ (તેર) 
વખત પઢવાથી કિયામતનો ખૌફ દિલમાં પેદા કરે છે. (૪ઝ/ઈટે ૪૪ રૈચ્કહ/ 


ઉમ્મીદ છે કે દરેક મુસલમાન ભાઈ-બહેન દર રોજ [તિલાવતે કુર્ઓાને 
પાકને પઢવાનો મા'મૂલ (આદત) બનાવ્યા પછી સૂરતોના આ સંગ્રહને પણ 

પઢશે અને પોતાની આખિરત બનાવશે, (ઇન્શાઅલ્લાહ) . 
-ફક્ત અલ્લાહ પાક વધુ જાણનાર છે. 


[ર૦] 
દુઆએ ખત્મુલ કુઅન 


1 
પ્ર ન 


2 25 ક્ર કાક ક. કે ઝન 2» */« 
“છશકઉહ*-9/2ન્‍૯૫। 


[96] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


કટક હાડ ટ પ 
૬૪૭5૬15#ઉઉઇ। ઠું ચંડ $ 
નાઇલ કના 

હ555 ન ડફ 4 4 હઝ 
રહાઉ હાદા કક 
કઝ ાહઉડઠ ફાદ 


[અર્થ : હે અલ્લાહ ! મારી કબરમાં મારી વ્યાકુળતાને દૂર કર. હે 
અલ્લાહ ! આ ગૌરવશાળી કુર્બાનના વસીલાથી મારા ૫ર રહમ કર અને 
કુર્બાનને મારા માટે માર્ગદર્શક, નૂર, હિદાયત અને રહમત બનાવ. હે 
અલ્લાહ ! કુર્બાન માંહે જે કંઈ હું વિસરી ગયો હોઉં તે મને યાદ અપાવ અને 
જેનાથી હું અજાણ છું તેનાથી સુજાણ કર તેમ જ રત્રી-દિવસના સઘળા 
વખતોમાં મને એની તિલાવત નસીબ કર. વળી, કિયામતના દિવસે એને મારા 
માટે દલીલ બનાવ. હે જગતના પાલનહાર ! મારી આ દુઆ કબૂલ ફરમાવ.] 


£-ન- 


જે હ 
કી (૯ (#1: 7) ડડ ક કબ્ર ક ન 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [97] 


૪ પછેરા 1-૪ છ 
ઝિકે ઈલાહી 


“તમે મને યાદ કરો, હું તમને યાદ કરીશ.” ઉચઅ/૪ ૪ર?ક/ 


(૧) હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.) જનાબ રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે ““જ્યારે બંદો મારો ઝિક્ર કરે છે 
ને તેના બન્ને હોઠ મારી યાદથી હાલે છે તો હું એની નજીક હોઉં છું.'' 

(ઈબ્ઝે ૪/97 


(ર) હઝરત મુઆઝ બિન જબલ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે જનાબ 
નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું; 


““ઝિક્રે ઈલાહીથી વધીને કોઈ વસ્તુ અઝાબે ઈલાહીથી છૂટકારો 
અપાવનાર નથી.'” (જિર/જેઝ ૬ર?ફક/ 


(૩) હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ (રદિ.) ફરમાવે છે કે જનાબ 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, 


“'જે માણસ રાત્રીની ઈબાદત કરવા અને નાણા ખર્ચવા પર લાચાર 
હોય, દુશ્મનનો મુકાબલો કરવા જેટલી હિંમત ન રાખતો હોય તો એને 
જોઈએ કે અલ્લાહ તઆલાનો ઝિક્ર ખૂબ જ કર્યા કરે.'' (0ેર/કેઝ ૬ર?૭/ 

(૪) હઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન અબ્બાસ (રદિ.) જનાબ રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે ચાર વસ્તુઓ એવી 
છે, જેને મળી ગઈ તેને દીન અને દુન્યાની ભલાઈ મળી ગઈ : 

૧. ““ઝિક્ કરનારી જીભ,””' 

૨. ““શુકગુઝાર દિલ,'' 

૩. ““સાબિર (સહનશીલ) શરીર'' અને 

૪. “નેક પત્ની'' જે પોતાના માલ અને નફસમાં કોઈ ગુનોહ નથી 
કરતી. (₹જર/ન/ 


[98] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


(૫) હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે જનાબ 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ““જે લોકો ઝિક્ર 
ઈલાહી પર [ફેદા છે, કિયામતના દિવસે એ લોકો પર કંઈ બોજ ન હશે. તે 
બિલકુલ હલકાફુલકા હશે.'' ૭િર/મેઝ ૬ર?#7 


(%£) હઝરત અબૂ સઈદ ખુદરી (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ નબીએ 
કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ““કેટલાક લોકો 
પોતાની નરમ પથ*રીઓ પર ઝિક્રે ઈલાહી કરે છે, અલ્લાહ તેમને 
જન્નતમાં ઊંચા દરજ્જામાં દાખલ કરશે.'” (ઈબ્ને /હેબ/ન/7 


મતલબ કે જે લોકો સારી હાલતમાં પણ ઝિકે ઈલાહીથી ગાફિલ રહેતા 
નથી તો અલ્લાહ તઆલા તેમને જન્નતમાં ઊંચો દરજ્જો આપશે. . 


તબરાનીમાં હઝરત જાબિર (રદિ.)થી પણ એ જ પ્રકારની રિવાયત 
આવી છે. 


(૭) હઝરત અબૂઝર (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ““દર૨ રોજ અલ્લાહ તઆલા 
પોતાના બંદાઓ પર ઈનામ વરસાવે છે. અલ્લાહ તઆલાના સૌથી મહાન 
ઈનામ એ છે કે બંદાને ઝિકે ઈલાહીની તૌફીક થઈ જાય.'' (ઈજન અજટૃ ટુન્જ/? 


(૮) હઝરત અનસ (રદિ.) ફરમાવે છે કે જનાબ સરકારે દો આલમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)નો ઈર્શાદ છે કે, “જે લોકો માત્ર ઝિક્ર 
ઈલાહી કરવા માટે એક જગ્યાએ ભેગા થાય છે તો મજલિસ પૂરી થતી 
વખતે આસમાનથી એક ફરિશ્તો ઊંચા અવાજે પોકારે છે કે હે ઝિકે ઈલાહી 
કરનારા ઊભા થઈ જાવ, તમારી મગફિરત કરવામાં આવી અને તમારા 
ગુનાહોને નેકીઓમાં બદલી દેવામાં આવ્યા.” (₹જર/”, જ%૯૭?/ 


(૯) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને ઉમર (રદિ.)એ જનાબ નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ને પૂછયું કે યા રસૂલલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ) ! ઝિક્રે ઈલાહીની મજલિસોનો અજર અને સવાબ શું 
છે ? જનાબ નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, 
“'ઝિક્રે લાહીની મજલિસોનો અજર અને બદલો જન્નત છે.'' (અહ 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [99] 


(૧૦) હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને મસઊદ (રદિ.) જનાબ નબીએ કરીમ 


(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)થી રિવાયત કરે છે કે, ““નમાઝી દરમિયાન 


ઝિક્રે ઈલાહી કરનાર તે મુજાહિદ જેવો છે કે જેના બધા સાથી મેદાને 
જિહાદમાંથી નાસી છૂટે અને તે દુશ્મનનાં મુકાબલામાં એકલો અડગતા- 
પૂર્વક ઊભો રહે.”” (જઝઝ#ર, તજર/ન?? 


જ 
ખાસ ખાસ ઝિકા 


(૧) હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.) બયાન કરે છે કે જનાબ નબીએ 
કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, ““કોઈ માણસ કોઈ 
એવી મજલિસમાં શામિલ થયો જ્યાં પ્રકાર-પ્રકારની વાતો થતી રહી અને 
ત્યાંથી ઊઠતી વેળા તેણે નીચેનાં શબ્દો પઢી લીધા તો એ મજલિસની સર્વે 
ખામીઓ માફ કરી દેવામાં આવે છે અને જો કોઈ ખતા થાય તો બખ્શી દેવામાં 
આવે છે. એ કલિમાઓ આ રહ્યા. (“િર/મેઝી ૬ર?૭, ફઝ/#/ઈવે અ/ ૪/૯) 


ક જ ક. ડે 


સાર : મજલિસમાં જ્યારે લોકો એકઠા થાય છે તો જીભે કોઈ ને કોઈ 
બેમોકા વાત નીકળી જ જાય છે. 


(૧) સુબ્હાનકલ્લાહુમ્મ વબિહમ્દિ-ક અશ્હદુ અન લા 
ઈલા-હ ઈલ્લા અન્ત અરતગફિરૂક વ અતુબુ ઈલયક. 


(અર્થ : યા અલ્લાહ ! તારી પાકી બયાન કરું છું અને તારા વખાણ 
કરું છું અને એ વાતની સાક્ષી (ગવાહી) આપું છું કે તારા સિવાય કોઈ 


[100] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 
ઈબાદતને લાયક નથી. તારાથી માફી માંગુ છું અને તારાથી તૌબા 
કરું છું. ) (રિર/મેઝ #ર?#? 


જે માણસે વુઝૂ કરી ઉપરોક્ત શબ્દો પઢયા તો એ શબ્દોને તેના 
નામ-એ આ'માલમાં એક કાગળ ઉપર લખી મહોર (સીલ) મારી 
દેવામાં આવે છે. કિયામત સુધી એ મહોર (સીલ) તોડવામાં આવતી નથી. 
એ કાગળ સલામત રહેશે. (€//કે%/ 


ક0%1શ5 


(ર) (“લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહ”ની મહાન ફઝીલતો આગળ આવી 
ગઈ છે.) 


ત્રિ 25 


514. 5068. ઝી 


(૩) (“સુબ્હાનલ્લાહિ વલ્હમ્દુ લિલ્લાહિ વલા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહુ 
વલ્લાહુ અકબર”ની મહાન ફઝીલતો પણ આગળ આવી ગઈ છે.) 


હ ડ%કડ5&)1%શ)] 


ઝવ ર [5114.૬5 
દ 55 કૂકર બક ચક્ર 


્ા ન “2 
*525 2566 
ઝર દૃ 


